RHIF 10 . GORFFENNAF - AWST 1989 PRIS 50 c 


ey 
Yan, d 
4 
o iS * 


2 


oe A'N Gy 8 RHES VICTORIA, BETHESDA, GWYNEDD 
wg )» ! .aÎ e FFÔN: (0248) 600 578 


NEWYDDION... 


FFORDD NEWYDD GYMREIG O DDAWNSIO. 


EOSHINEYFFFBOR O a 


AMDDIFFYN seinir 


HYBU YRWYAU iiu Lee 


DAVE DATBLYGU HARBIGO/FFESU GY 18 


GWEFREIDDIOL. 


MAE PERCHENNOG YR ORIEL YN DDYN HAPUS IAWN....................... 22 
UTHANT 2151. 'ewesn 


TEIFI BÎT........... 


LLYTHYR O'R MWG 


DYLAN AR YR IWRO ECSPRES. 


ADOLYGIADAU 


ANNWYL SOTHACHI!.. 


GWEFRAU NID YW'R GOLYGYDD NA'R CYHOEDDWYR O ANGENRHEIDRWYDD YN CYDWELD A PHOB SAFBWYNT A FYNEGIR GAN EIN CYFRANWYR 
CYHOEDDWYD GAN GWMNI CYTGORD CYF AC ARGRAFFWYD GAN O.JONES LLANGEFNI, YNYS MÔN. 


Cadi Y GY (DD ONE, 


roeso i rifyn arbennig Gorffennaf / Awst 
€ o SOTHACH! Mae'r hanner blwyddyn a 

aeth heibio wedi bod yn un o'r mwya 
cynhyrchiol yn hanes y diwylliant pop a dylai 
hynny gyrraedd math o benllanw gyda nifer o 
gasetiau a recordiau'n cael eu rhyddhau erbyn 
y Steddfod yn Llanrwst. Mae'r Steddfod wedi 
bod yn ganolbwynt traddodiadol i'r sin bop o'r 
cychwyn. Lle arall gewch chi filoedd o Gymry 
ifanc mewn un lle a digonedd o gigs wedi eu 
paratoi ar eu cyfer ìi gyd. o fewn un wythnos 
wallgo? Dydi hynny ddim yn beth drwg, wrth 
gwrs, ond mae'n bwysig cofio mai un wythnos 
ydi'r Steddfod a bod bywyd (a'r sin roc) yn 
mynd yn ei flaen weddill y flwyddyn hefyd. 
Mae'r gynulleidfa a'r potensial yna rownd y ril 
mewn llefydd fel Blaenau Ffestiniog, 
Caerfyrddin, Bargoed , Machynlleth, Wrecsam, 
ymhob man. Miloedd o bobl sydd ddim yn malio 
dim byd am Steddfod na sin roc Gymraeg. Mae 
rheini yno i'w hennill hefyd. 


Ac, os oes gennych chi ddiddordeb mewn 
gwella'r sin roc, darllenwch ymlaen. Yn sgil y 
bygythiad i'r Sgrin Roc, yr unig ffynhonell 
wybodaeth gyfoes am y sin roc, sefydlodd 
Gwyn Jones, drymiwr y Maffia, Gymdeithas 
Cerddorion Cymraeg i warchod buddiannau'r 
byd roc. Cynhelir cyfarfod cyntaf y Gymdeithas 
yng Ngwesty'r Fictoria, Llanrwst am 3.00 p.m. 
ddydd Gwener wythnos y Steddfod. Mae 
croeso i aelodau grwpiau, trefnwyr, 
newyddiadurwyr a phawb sy'n frwd dros 
ddyfodol llewyrchus i ganu roc Cymraeg. Y 
gobaith yw y daw'r gymdeithas yn fforwm 
drafodaeth ar y ffordd ymlaen i ganu roc 
Cymraeg yn ogystal ag yn llais i warchod y sin. 
Welwn ni chi yno! 


Mae'r rhan fwyaf o grwpiau a labeli wedi 
ymateb yn wych i'n catalog casetiau / recordiau 
- Diolch yn fawr iawn. Hoffem fodd bynnag 
bwysleisio ei bod yn holl bwysig i grwpiau a 
labeli nad ydynt wedi gyrru eu cynnyrch i ni 
gysylltu a ni ar unwaith. Nid unigolion yn unig 
sy'n defnyddio ein gwasanaeth catalog ond 
mae'r nifer o siopau sy'n archebu gennym ar 
gynnydd hefyd. Os yw'r system yn llwyddianus 
mae'n gyfle gwych i ddosbarthu pob record neu 


4 


gaset annibynnol i holl siopau Cymraeg Cymru. 
Rhaid cael cydweithrediad y grwpiau a'r 
artistiaid i sicrhau hyn. Rydym bellach yn 
dosbarthu recordiau yn ogystal a chasetiau, 
cysylltwch ar unwaith os am fwy o fanylion. 


Ydych chi eisiau dosbarthu SOTHACH! yn 
eich ysgol, clwb neu aelwyd leol? Os ydych yna 
mae SOTHACH! yn cynnig y cyfle i chi ennill 
£25 pob mis os gallwch ddosbarthu 15 o 
gopiau o bob rhifyn. Nid yn unig cewch gyfle i 
ennill £25. ond hefyd fe gewch 
lawlyfr trefnu / dosbarthu, 1096 oddi ar bris 
unrhyw gasetiau sydd yng nghatalog Cytgord, 
dau docyn rhad i bob noson arbennig a drefnir 
gan SOTHACH! a 10 ceiniog o gomisiwn ar bob 
copi o SOTHACH! a werthir! Oes gennych chi 
ddiddordeb yn y cynnig hwn? Anfonwch y 
ffurflen sydd yn ymddangos yn y rhifyn hwn mor 
fuan ag sy'n bosib. 


Os nad oes diddordeb gennych mewn 
dosbarthu SOTHACH! yna beth am danysgrifio 
i'ch hoff gylchgrawn roc. Ar gefn y ffurflen 
ddosbarthu mae cyfle i chi danysgrifio am bris 
rhesymol dros ben. Gwnewch yn siwr o'ch 
"Sothach!'. Yn y rhifyn nesaf bydd cyfweliadau 
ac erthyglau gyda'r canlynol : 

ALED SION 

EDRYCH AM JIWLIA 
HEFIN HUWS 
MAE FI GYN 
TAITH BOB DELYN YN LLYDAW 

hefyd fe fydd ADOLYGIADAU o'r cynnyrch 
diweddaraf, SIART Y MIS a llawer mwy felly 
sicrhewch eich copi nesa nawr. 


Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb a oedd 
mor gefnogol i'r ymgyrch i achub 'Y SGRIN 
ROC'. Derbynniwyd nifer anhygoel o lythyrau 
ac roedd yr ymateb cadarnhaol yn allweddol i 
achub 'Y SGRIN ROC' sydd yn ymddangos yn 
ddyddiol ar SBECTEL TUDALEN 446. 

Diolch yn fawr iawn. 


Hwyl a mwynhewch 


Y PRNEL GOLYGYDDOL 


NEWYDDION 


Mae ANEURIN TOMOS wedi ei benodi'n rheolwr ar FFA 
COFFI PAWB a'r gobaith yw y bydd hyn yn fodd i roi 
mwy o drefn ar y rafin roc stars yma. Dywedodd Gruff 
Rhys, canwr y FFA bod Aneurin yn: "llawer mwy cyfrifol 
na ni.” Dywedodd ANEURIN wrthym ei fod am: "roi cic 
iawn i fyny eu tinau nhw." 

Os nad ydi hynny'n ddigon i siglo seiliau'r sin roc i'w 
gwaelodion, daeth y newyddion syfrdanol i'r fei yn 
ddiweddar bod basydd FFA COFFI, DEWI EMLYN, yn 
bwriadu mynd i America cyn hir i wneud gwaith 
cyfrinachol ar yr amgylchedd ym Mhrifysgol 
Pennsylvania. Mae na gynlluniau ar y gweill i weddill y 
band fynd i chwarae yno.Hot dog! 

Yn sgil ymadawiad DEWI, bydd y band yn canolbwyntio 
ar waith stiwdio y flwyddyn nesa. Maen nhw'n gobeithio 
recordio LP yn dilyn llwyddiant eu sengl 12" ddiweddar 
ond bydd hon dipyn yn wahanol i'r FFA COFFI PAWB 
dan ni wedi arfer a nhw achos bydd y band yn manteisio 
ar y cyfle i arbrofi a chreu swn esoterig, rafinaidd, cŵl 
hollol newydd. Blydi 'el. 


Bydd PERERIN, un o'n grwpiau mwya hir-hoedlog, yn 
dirwyn i ben yn yr hydref mewn gwyl werin ym 
Mherranporth, Cernyw. Ond dydi'r stori ddim drosodd o 
bell ffordd achos bydd na grŵp newydd yn cychwyn yn 
eu sgil fel ffenics laff gwerin o'r llwch. Mae'r grŵp 
newydd, Y MONIARS, wedi cychwyn ymarfer yn barod 
a bydd hon yn bartneriaeth laff gwerin arbennig. 
Aelodau'r band fydd Arfon Wyn (gitâr, llais), Einion 
Bererin (bodhran), Dyfed Edwards (gitâr, llais), Pete 
Walton (bâs), Huw Roberts ( acordion, ffidil), Sean 
Hughes (ffidil), Huw Smith (allweddau), Chris Ellis 
(gitâr acwstig) ac Owain Huws (drymiau). Bydd y 
MONIARS yn cychwyn gigio ym mis Tachwedd. 


SIART CYTG 


. SOBIN A'R SMAELIAID 

.. MOJO ac OWAIN GWILYM 
. UTHANT 

. GARY A SUSAN 

. BOB DELYN A'R EBILLION 
. DAFYDD IWAN 

. CRUMBLOWERS 

.. ANHREFN 

. FFA COFFI PAWB 

.. LETYS SEICODELIG 

. JESS 

. MABSANT 

. DYFED EDWARDS 

.. TERRY WAITE AR ASID 

. BYD AFIACH 

. PERERIN 

. ARFER ANFAD 

. FFLAPS 

. YCYRFF 

. AIL GYFNOD 


CATALOG 


Mae'r casetiau canlynol ar gael nawr drwy'r 
post o swyddfa Sothach!: 


AM DWRW - RHYW CWRW AC AM DWRW £3.00 (C) 


AMLGYFRANNOG - BYW YN BRAF YN GIBRALTER 
£4.70 (C) 


BOB DELYN A'R EBILLION - 
CROESO I'R CRAC CYMRAEG £2.50 (C) 


BILLY CLIN/COFION RALGEX - 
MARWOLAETH RHYFELWR NINJA — £3.00 (C) 


CANOL CALED - MARW'N HAPUS £1.70 (C) 
- YR HAUL. FYW £2.00 (R) 


DYFED EDWARDS - 


SWN TAWEL TRISTWCH £3.00 (C) 


EDRYCH AM JIWLIA - DAU BERSON £2.25 (R) 


FFA COFFI PAWB - VALIUM £1.50 (C) 
DALEC PEILON £2.50 (C) 


FFLAPS - AMHERSAIN £4.50 (C) 


HUW G a DJ WILLIAMS - TRIP DEWI EMLYN. £1.50 (C) 


MAFFIA - AWE 'FO'R MICSAR £4.50 (C) 


NEIL ROSSER A'R PARTNERIAID- 
'Y FFORDD NEWYDD GYMREIG O FYW £2.50 (C) 


YR ORSEDD - X £3.50 (C) 


TYNAL TYWYLL - 
SYRTHIO MEWN CARIAD EFO TYNAL TYWYLL £2.00 (R) 


U THANT - BUGEILIO £4.50 (R) 
U THANT £3.50 (R 12") 


Amgaeaf siec / archeb post yn daladwy i 
CYTGORD am fel tal am. 


Anfonwch i : CYTGORD, 8 RHES VICTORIA, 
BETHESDA, GWYNEDD LL57 3AG. 


FFLACHIADAU 


AR Y BLANED 
ROC 


Gyda recordiau a chasetiau gan Canol Caled, Jess, Aled 
Sion, Ail Symudiad a chaset amlgyfrannog Plaid 
Cymru Caerfyrddin, "Gwyrdd", mae FFLACH yn ôl yn 
y maes pop. Bu SOTHACH! yn holi Richard a Wyn 
Jones, sylfaenwyr y cwmni a chalon AIL SYMUDIAD 
ers deng mlynedd bellach am eu hynt a'u helynt. 


Mae FFLACH wedi bod yn cyhoeddi mwy o stwff roc 
yn ddiweddar fel JESS, CANOL CALED a'r caset 
amlgyfrannog, "Gwyrdd", gan Blaid Cymru, 
Caerfyrddin. 


RICHARD: Plaid Cymru oedd wedi cysylltu â ni ynglŷn 
â "Gwyrdd". Ni'n bles iawn 'da'r grwpie ar y tap. Mae'n 
syniad da cael compilation caset. Mae'n bwysig cadw in 
touch gyda'r byd roc er mai pethe canol y ffordd sy'n 
gwerthu orau. Dyle'r gwerthiant roc fod lan 'da'r stwff 
canol y ffordd achos mae digon o dalent a grwpie dai 
gael. Mae agwedd anffodus gyda pobl dros 25 eu bod yn 
rhy hen i brynu recordie roc a mynd i gyngherdde. Roc 
fydd fy hoff gerddoriaeth i am byth. Ni'n gobeithio 
gwneud mwy yn y maes yn y dyfodol ond mae'n rhaid 
gwneud pob math o gerddoriaeth mewn busnes. 


Mae'n debyg mai "Gwyrdd" yw'r tro cynta i blaid 
wleidyddol gyhoeddi caset neu record. 


RICHARD: Cyhoeddiad ar y cyd gyda Fflach yw e. 
Nhw'n rhyddhau e a ninne'n recordio fe ond bod Fflach 
yn gwerthu rhywfaint o'r casetie. 


Oes na obaith am un arall? 


RICHARD: Ie, bydde'n syniad. Falle bydd Elwyn Jones 
(Aaarrgh!!!) yn ffonio lan nawr! 


Sut aeth hi yn y stiwdio? 


WYN: Roedd hi'n hwylus iawn gweithio 'da'r grwpie yn 
y stiwdio, pob un yn cydweithio'n dda gyda'r cwmni. 
Mae digon o amrywiaeth ar y tap. Mae U Thant yn 
wahanol i Datblygu ac mae'r Anhrefn yn wahanol i Jess. 


Wyt ti'n meddwl ei bod hi'n bosib i label roc Cymraeg 
lwyddo? 


RICHARD: Mae'n bosib os ei di tu fas i Gymru. Ni am 
hala promotion discs i bob gwlad yn y byd, Japan, 
Canada, USA, yr Almaen, Ffrainc. Mae grwpiae Cymraeg 


6 


cystal ag unrhyw beth yn unrhyw wlad felly ni'n pwsho 
roc Cymraeg dros y byd. Mae diddordeb mewn "World 
Music" nawr. Mae llwyfan i grwpie Cymraeg yn Affrica 
neu yn unrhywle. 


Eto, mae na wendidau amlwg hefyd. 


RICHARD: Mae isie mwy o gydweithio rhwng cwmniau 
a grwpie Cymraeg a dim meddwl amdano fel 
cystadleuaeth ond fel ffordd bositif o gyflwyno 
cerddoriaeth i'r byd. 


Sut mae pethau'n siapio yn Aberteifi ar hyn o bryd? 


RICHARD: Bydde'n neis tase mwy o grwpie fel Canol 
Caled a Jess yn cychwyn yn yr ardal. Mae pethe'n eitha 
tawel ar hyn o bryd. 


Mae hi wedi bod yn ardal gynhyrchiol yn y gorffennol. 


RICHARD: Ail Symudiad oedd y grŵp Cymraeg cynta 
yn Aberteifi. Yna daeth Rocyn, Diawled, Malcolm Neon, 
Edward H Boring. 


Beth am y stiwdio ei hun? 


RICHARD: Mae'r stiwdio wedi tyfu o fod yn un 8 trac 
mewn festri capel i fod yn stiwdio 24 trac. Wyn yw'r 
cynhyrchydd a'r peiriannydd ond mae croeso i artistiaid 
ddod â'u cynhyrchydd eu hunain. Mae fe ar gael i 
grwpie ei logi os 'yn nhw moyn. Allen ni gynnig deal 
casetie neu sengl iddyn nhw. Rhaid i'r grŵp werthu 
rhywfaint o'r nifer. Os 'yn nhw'n derbyn y deal caset neu 
sengl, fe gant recordio am ddim. Sdim yr un pressure 
wedyn yn y stiwdio i orffen ar amser arbennig. 


Sut agwedd fyddi di, Wyn, yn ei gymryd yn y stiwdio? 


WYN: Fi'n licio creu naws ymlaclyd, hapus yn y stiwdio. 
Ni ddim yn gwylio'r cloc. Ni'n cadw grwpie mlaen os 'yn 
nhw moyn amser i drefnu caneuon. Ni moyn helpu grwp 
cymaint ag y gallwn ni i greu y sŵn maen nhw isie creu. 
Byddai'n ddigon hawdd imi greu y sŵn fi isie ond mae'n 
well 'da fi helpu nhw i gael y sŵn maen nhw isie. 'Na'i 
ddim gwasgu arnyn nhw i iwsio'r sŵn fi'n licio. Gei di 
amrywiaeth wedyn. Ei di ddim i rut. 


Unrhyw beth arbennig ar y gweill? 

WYN: Rhwng y Steddfod a'r Dolig byddwn yn creu sŵn 
newydd i'r sin Gymraeg. Dance backing tracks. Sŵn 
mwy modern. Yna byddwn yn pigo'r canwr neu'r 
gantores ar gyfer y backing trac. Project arall yw e. Os 
yw'r stiwdio'n dawel, byddwn yn defnyddio'r amser. 
Sut mae pethau hefo Ail Symudiad ar y foment? 


RICHARD: Y syndod yw bod y grŵp yn dal i deimlo'n 
ffres ar ôl deg mlynedd.6 


Cysylltwch a Fflach ar (0239) 74508. 


NOSON WOBRWYO 


NOS SADWRN, RHAGFYR 16 
NEUADD J.P. BANGOR 


FFURFLEN BLEIDLEISIO YN Y RHIFYN HWN! 


ADFRAWD, AIL SYMUDIAD, AIL GYFNOD, ALED SION, AMSER ATEB, AM DWRW, AMDDIFFYN, 
ANGLADD HUWCIN, ANHREFN, ANEIRIN TOMOS, ARFON WYN, ARFER ANFAD, AR LOG, 
BOB DELYN A'R EBILLION, BOL, BILLY CLIN, BLAENAU Y, BLODAU CYNTEFIG, BOFF FRANK BOUGH, 
BREUDDWYDION MEDDWOL, BRODYR, BRON A METHU, BWCHADANAS, BWYD LLWYD, 

BYD AFIACH, CACHU BOIS, CALIMERO, CANOL CALED, CATRAETH, CEDWYN ALED, CEFFYL PREN, 
CELFI CAM, CLOCHAN, CWRW BACH, COFION RALGEX, CYRFF, CYNGHORWYR, CRETYN, 69, 
CHWYLDRO, CELT, CRUMBLOWERS, DAFYDD PIERCE, DAIL TE PAWB, DATBLYGU, 

DACW MAM YN DWAD, DEFAID, DECHRAU CANU DECHRAU CANMOL, DELWYN SION, 

DILYN Y DALL, DEREC BROWN, DAFYDD IWAN, DWRN, DYN AR Y DRWS, DYFED EDWARDS, 
DYLAN DAVIES A'R CRIW, DYN TOLWND, DYLANWAD MOESOL, EDRYCH AM JIWLIA, 

EIRIN PERYGLUS, ERYR WEN, FFA COFFI PAWB, FFLAPS, GERAINT GRIFFITHS, GERAINT JARMAN, 
GERAINT LOVGREEN A'R ENW DA, GWEFRAU, GWRTHEYRN, GWRTHOD YR AFAL, HARRI GO FFES, 
HEFIN HUWS A'R BAND, HIN DEG, HUW CHISWELL, HUW G. A D. J. WILLIAMS, H3, JIM O'ROURKE, 
JECSYN FFEIF, JESS, JOHN GRINDELL, LETYS SEICADELIG, MAE FI GYN, LLWYBR LLAETHOG, 
MABSANT, MADFALL RHEIBUS, MAFFIA MR. HUWS, MANNA, MARNAD, MARTIN GERAINT, 
MEWN DYLED, MEDIWSA, MERCHED BECCA, MISTECS, MWG, MEIC STEVENS, MOJO, NEIL ROSSER, 
NEU UNRHYW DECLYN ARALL, OWAIN GWILYM, PAMA FIOLED, PERAIN, PERERIN, 
PEDWAR YN Y BAR, PLANT BACH OFNUS, POP NEGATIF WASTAD, PRY BACH TEW, PRYD MA ue 
RAY JONES, RHIANNON TOMOS, SIMON FISHER, SOBIN A'R SMAELIAID, STEVE EAVES, 
STUART MANNING, TAITH, TERFYSG, TERRY WAITE AR ASID, TRAIS, TRADDODIAD OFNUS, 
TYNAL TYWYLL, UST, U THANT, LLE ANGHYSBELL, YR ACHOS, YR HOLL GYBOL, YR ORSEDD. 


TREFNIR Y NOSON GAN GWMNI CYTGORD CYF. A DIME GOCH AR GYFER S4C 


Dyma fi yn yr 
Albert, 


Caernarfon, yn 

barod i siarad 

hefo Alun a yn 
Gruff, 


sylfaenwyr label 

ANKST. Dyma fi'n ymestyn am y meiro i gael rhoi 
gof a chadw sylwadau'r ddau. Mae'r Albert yn prysur 
mynd yn gyrchfan i pop stars Cymraeg. Sut mae Gruff 
ac Alun yn teimlo yn y fath le? 


GRUFF: Dim stars ydan ni. Y grwps ydi'r stars. Mae isio 
rhoi sylw iddyn nhw. 


Dro'n ôl roedd Gruff yn gyd-gyfrifol am y ffansin 
"ISH" na welodd olau dydd fwy na dwywaith. Be 
ddigwyddodd i hwnnw? 


GRUFF: Mae "ISH" 
wedi mynd efo'r 
gwynt. Dwi wedi 
colli fy 
niniweidrwydd. 
Bysa fo'n rhy 
contrived rwan. 
Mae fanzines wedi 
mynd. Roedd na lot 
ar un adeg. (Ish, 
Dyfodol Dyddiol, 
Chmyll, Amser 
Siocled, Llygredd 
Moesol - Gol.) 
Roeddan nhw'n 
adlewyrchu petha. 


ALUN: Yn y cyfnod 
fanzines roeddat 
ti'n clywad am 
grwp heb eu 
clywed yn aml, jest 
enw oeddan nhw. 


Roedd rhai fanzines yn cael eu cyhuddo o fod yn 
negatif drwy slamio gormod. 


GRUFF: Mae isio slamio i greu stwr. Gei di dy gyhuddo 
o fod yn negatif ond wot ddy hel. Yng Nghymru mae 
petha mor fach, ti'n gwybod pwy sy'n slagio ti. 


Digon o'r gorffennol hirbell, beth am yr ecsplosiyn 
diweddar o gynnyrch gan ANKST? Be sydd y tu ôl i 
hyn ac oes na wirionedd yn y si eich bod chi ar ôl 
beirdd mwya bopi Cymru, y Jecsyn Ffeif? 


ALUN: Hwyrach ein bod ni'n cael affair efo Gareth Sion. 
(Wow, hot news, hold ddy ffrynt pej - Gol.) Does na ddim 
ecsplosiyn, jest bod cyfnodau'n dod o hel pres a gwerthu 
ac yna ganolbwyntio ar stwff newydd. Dan ni'n teimlo 
bod angen fflydio'r farchnad efo cynnyrch i greu 
marchnad. Os gei di lwythi o stwff alLan mae na fwy o 
siawns o werthu petha. Ddaru Tynal Tywyll ddeud bod 


8 


FFORDD NEWYDD GYMREIG O 
DDAWNSIO 


E.N. 


ein profile ni'n 

rhy isel so roedd 
rhaid inni siapio. 
rwg; Ŵ 
Creu heip, mewn 
ffordd, i bwsho'r 
bands a'r label? 


ydi Creu heip dan ni rownd y grwpiau. Eto, mae o 
rowndan ni hefyd, yn ofyrlapio. 


Mi gawsoch chi'ch beirniadu'n reit hallt gan rywun di- 
enw yn "Sothach!" dro'n ôl, yndo. Be oeddach chi'n 
feddwl o'i sylwadau? 


ALUN: Gall y broses o label a grwpia fynd yn clici. Dan 
ni'n gweld petha o'r tu fewn felly mae'n neis gweld barn 
rhywun sydd ddim yn y byd pop. 


Sut ewch chi ati 
| wedyni 
heipio'ch 
cynnyrch? 


ALUN: Mae 
fflecsi disgs yn 
heip da. Dan ni 
am wneud cant o 
promo copis 
| fflecsi o record 
Traddodiad 
Ofnus hefo clawr 
” gwahanol i'r 12". 
Marc Lugg fydd 
yn gwneud y 


cloriau. 


Dach chi'n rhoi 
lot o bwyslais ar 
gerddoriaeth 
ddawns ar y 
funud. Ai dyma'r 
cyfeiriad byddwch yn ei ddilyn? 


GRUFF: Jest digwydd bod oedd hynny. Gawson ni 
gyfnod ar ôl seinio'r Gwefrau lle oedd popeth mor 
depressing ac undonog. Mae pawb ar y label yn grwpiau 
dawns, hyd yn oed Neil. Neith llond stafell o bobl 
ddawnsio i Neil. Mae na'n dal brinder o stwff dawns da. 
Bydd 12" Traddodiad Ofnus yn exciting, yn ddatblygiad 
o bop Blaenau Y i stwff asid. Dan ni'n gobeithio mynd a'r 
senglau i'r clybiau mewn llefydd fel Abertawe a 
Chaerdydd. Mae senglau 12" yn dance records da i'r 
clybiau. 


Rhywbeth sydd hefyd yn rhoi gwedd fwy modern ar 
fiwsig Cymraeg. 


ALUN: Mae o'n fwy real i blant ysgol sydd ddim yn dod 
i gysylltiad â stwff Cymraeg, yn gyfle i glywed stwff 
dawns da yn Gymraeg, y math o stwff maen nhw wedi 
arfer hefo fo. 


GRUFF: Mae na beryg i bobl tu allan i Gymru feddwl 
mai'r Anhrefn ydi miwsig Cymraeg. Dan ni wedi dod i'r 
casgliad yn ddiweddar y dylai'r Anhrefn ddod yn ôl o 
Ewrop cos maen nhw mor wael. Maen nhw'n creu argraff 
drwg. Dylan nhw gael clywed Traddodiad Ofnus, Arfer 
Anfad neu'r Cyrff, neu'r Gwefrau. Rhywun sy'n dda yn 
gerddorol. 


ALUN: Pan acth Arfer Anfad i Wrecsam gafodd pawb 
cymaint o sioc i weld grwp dawns da Cymraeg oedd yn 
edrych yn dda. Aeth o i lawr yn dda a pawb yn dawnsio. 


Dach chi wedi bod â'ch grwpiau ar daith yn ddiweddar 
hefyd , yndo. 


ALUN: Ar daith mae grwpiau'n cael cyfle i ddatblygu 
cymaint mewn amser byr. Dan ni'n cael hwyl hefyd. Dan 
ni'n cael 

cystadleuaeth i a 

weld pa 
grwpiau sy'n 
cael mwya o 
ferched. 


Phew, roc 'n' 
rol! Pwy sy'n 
ennill, felly? 


ALUN: 1) 
Edrych am 
Jiwlia 2) Arfer 
Anfad 3) 
Ankst. 


ALUN: Jest 
cariomlaen. 
Mwy o records. ar 

dan ni'n fully-booked tan Dolig rŵan. Yna wnawn ni 
chwilio am grŵps newydd. Dan ni isio cynnal y peth i 
bobl sefydlu eu gyrfa recordio efo Ankst. Cynnig 
cytundebau recordio go iawn i bobl. 


A gd 
bo 


Wedyn dach chi am iddyn nhw aros efo chi? 


GRUFF: Gobeithio. Bydd Neil efo ni am byth. dyna pam 
ddechreuon ni. Oedd neb yn cynnig dim i Neil yna 
naethon ni gael o ac mae o am aros efo ni. Mae na 
gymaint o gaps sydd angen eu llenwi yn y sin Gymraeg. 
Dan ni'n llenwi'r sin ddawns. Be am werin, roc ayb? Lle 
mae'r REM Cymraeg? Lle aeth Heb Gariad? Oedd eu 
record yn briliant, yn llenwi gap go iawn. Mae'r 
Crumblowers yn gwneud hynny i raddau hefyd. 


Sut ydach chi'n gweld y sefyllfa ar hyn o bryd o ran 
labeli? 


GRUFF: Mae petha'n dal yn messy. Pan gychwynodd 
Ankst, Huw etc oni'n meddwl bysa hi'n bosib cael siap 


iawn ar betha ond weithiodd hi ddim. 
Sut dach chi'n dewis eich grwpiau? 
GRUFF: Am ein bod ni'n licio nhw. 

A be am 19897 


ALUN: Dan ni'n embarrassed nad y ni sydd wedi dod a'r 
record orau allan eleni. 


Pwy sydd, felly? 


GRUFF: Sain. "Gary a Susan". Dwi ddim yn bod yn 
tongue in cheek. Dyna ydi'n craze diweddara ni, ar 
wahân i'r Pixies, ydi Gary a Susan sy'n wirioneddol dda. 


Efalla dylen ni yrru Gary a Susan i'r almaen yn lle'r 
Anhrefn. 


GRUFF: Dylen 
nhw gael mynd i 
Nashville. Roedd 
y ffilm yn briliant, 
yn sentimental 
neis. Mae Sobin a'r 
Smaeliaid yn shit. 


; Unrhyw gredoau 
rhyfedd? 
& GRUFF: Mae 
Alun yn licio 
merched ysgol a 
dwi'n licio 
merched hyn. 
& Discograffi Ankst 
» 7 Ebrill 88: "Ni 
— sf Cystal â Nhw" - 
Neil Rosser - Ankst 
001 ( Caset) 
Mehefin 88: "Slow Dance efo'r Iesu" - Tynal Tywyll - 
Ankst 002 ( Caset) 


Tachwedd 88: "Arfer Anfad" - Ankst 003 ( EP ) 

Mawrth 89: "Syrthio Mewn Cariad efo Tynal Tywyll" - 
Ankst 004 ( EP ) 

"Ffordd Newydd Gymreig o Fyw" - Neil 
Rosser a'r Partneriaid" - Ankst 005 ( Caset 


Ebrill 89: 


Mehefin 89: "Edrych am Jiwlia" - Ankst 006 ( Sengl ) 
Awst 89: "Traddodiad Ofnus" - Ankst 007 (Sengl 
12") 


Iddod: 
12" gan y Gwefrau yn yr hydref. 
12" gan Arfer Anfad aty Dolig. 
LP gan Neil Rosser a'r Partneriaid yn y flwyddyn 
newydd. 


Bydd Steddfod Llanrwst yn un brysur iawn i MOJO. 
Mae'r grŵp yn ymddangos ym Mhabell y Cremlyn 
gydag Owain Gwlym ddydd Iau, a dydd Sadwrn ola'r 
Brifwyl am hanner dydd, yn y babell fawr ("Pafiliwn") 
nos Fercher yn Noson Lawen y Ffermwyr Ieuanc, ac 
mewn noson roc yn ardal y Steddfod ar un o'r 
nosweithiau eraill. Maen nhw newydd gyhoeddi caset 
ar y cyd efo Owain Gwilym, ac mae nhw'n perfformio'n 
gyson i hybu gwerthiant eu record-caset hir "Rhydd 
Rhyw Ddydd". Dewi Parry fu'n eu holi. 


Tydach chi ddim yn grwp tanddaearol nac yn chwarae 
10c trwm. Fasa chi'n derbyn y disgrifiad yna, a beth yw 
eich disgrifiad chi eich hunain o'r grwp? 


Grŵp roc ydan ni, dan ni'n ddigon swnllyd lle bo'r galw, 
ac yn ddistawach 
yn rhai caneuon. 
Rydan ni wedi 
cael ein disgrifio 
fel grŵp "canol y 
ffordd" gan rai, a 
grŵp "canu 
ysgafn” gan y 
cylchgrawn 
"Golwg” - sy'n 
gwbl anghywir. 
Mae pawb 
yn mynnu rhoi 
pob grŵp mewn 
categori, ond 
grŵp roc ydan ni 
sy'n digwydd 
canu caneuon $. 
amrywiol. Mae'n ff 
amlwgfod pobl. WN 
yn hoff o glywed MML22 2. 
caneuon efo 
neges a digon o 
ganeuon efo biti 


MOJO..MOJO..MOJO..MOJO..MOJO 


Ar eich albym, "Rhydd Rhyw Ddydd", clywir 
sacsoffonydd Moving Hearts gynt, keith Donald. Sut 
gawsoch chi afael ar gerddor mor' adnabyddus - a da. 


Roeddem wedi ei gyfarfod sawl gwaith mewn 
nosweithiau pan oedd Moving Hearts yn dal i ganu, ac 
mi ddaru ni ofyn iddo fo, ac mi ddwedodd y basai wrth 
ei fodd. 


Mae nifer o "negeseuon" yn eich caneuon. Ydi pregethu 
a phop yn cymysgu'n hawdd? 


Dan ni ddim yn meddwl ein bod ni'n pregethu yn ein 

caneuon, ond yn hytrach yn ymateb i'n gwlad a'r byd o 

gwmpas - y "mewnlifiad", De Affrica, Ethiopia ac yn y 

blaen. Trio helpu pobl i feddwl am y pethau hyn tra'n 
cael hwyl a 

». dawnsio 'run 


pryd! 


Beth yw'ch 
cynlluniau ar 
gyfer y dyfodol? 


Mi rydan ni'n 
brysur iawn yn 
ystod yr haf, a'r 
gaeaf nesa 
gobeithio gyda 
nosweithiau o 
gwmpas Cymru, 
acychydig o 
waith teledu ar 
"Y Bocs". Mi 
fasan ni'n 
gobeithio y 
gwnaiff rhywun 
ofyn i ni wneud 
| record arall y 

Jj flwyddyn nesa, 


ddawnsio iddyn a hefyd. 

BhW. HUW SMITH - PETER ELIAS JONES. - TUDUR MORGAN ab eU s 
BEDWYR MORGAN - KEN JONES 

Rydych chi wedi barhau cyhyd ag 


cyhoeddi dau gaset pedair cân ac albym o safon uchel 
o ran caneuon a chynhyrchu, wedi chwarae'n rheolaidd, 
ond ni welwyd MOJO'n rheolaidd ar y teledu. 


Mae hyn yn ddigon gwir. Bu'r grŵp yn ambell i raglen 
deledu. Anfonwyd "Rhydd Rhyw Ddydd" at Fideo 9 ond 
ni chafwyd llythyr yn cydnabod iddyn nhw ei dderbyn 
hyd yn oed. Ni wyddom pa hawl sydd gan gynhyrchwyr 
teledu anwybyddu grwpiau pop - sef "poblogaidd", a 
hyrwyddo grwpiau gwael uffernol ar eu rhaglenni - does 
na ddim sens yn y peth o gwbl. 

Mae'n amlwg bod rhai o'n cyfeillion yng 
Nghaerdydd yn byw mewn byd ffantasi, gan nad oes 'na 
ymgais o gwbl i blesio Cymry ifanc "ar y stryd", dim ond 
"trendies” bach Cymraeg. Mae rhaglen newydd "Y Bocs" 
i'w gweld ar S4C cyn diwedd y flwyddyn, ac mae'n 
debyg y bydd gwell adlewyrchiad o'r hyn sy'n digwydd 
ar honno. 


10 


y medrwn, a cheisio denu mwy a mwy o Gymry 
Cymraeg naturiol (ac unrhyw un arall) o bob oed i 
ymddiddori mewn pop yn y Gymraeg, dyna sy'n 
bwysig, dyna ddylai pawb ei wneud o'r grwpiau i'r 
cyfryngau. 


Diolch yn fawr. 
Ti isio prynu tap "Rhydd Rhyw Ddydd". washi? 


Mojo ar dâp a record. 
"Rhydd Rhyw Ddydd" - Sain C665N Caset. 
Sain 1465M Record. 
"Mae'r Neges yn Glir" - Sain RM001 Caset (ar gael gan 
Sain). 
"Owain Gwilym a Mojo" - Sain C403B. 


E., 
Tf; 
HD 


LOSHIN 


nnwyl di-enw, Aberystwyth, 
A (Gweler "Annwyl Sothach" yn "Sothach" ) 
Ffansin Byd Afiach... mmmm ... 
dwi'n licio'r syniad yna. Moliant i'r 
Bobs a'r Bobs yn unig. Dim o'r 
agweddau rhyddfrydol Gareth 
Poteraidd yn sgwennu pethe diddorol 
am bobl eraill - dim sgwrsio â Gareth 
Morlais ynglŷn â'r rhesymau am 
fethiant Ceffyl Pren i chware chwe 
noson yn Neuadd Dewi Sant, dim 
siarad â Marc Cyrff ynglŷn â pham ei 
fod wedi torri ei wallt fel gwallt Hefin 
Huws a pham fod Hefin (first name 
terms erbyn hyn) wedi torri ei walt fel 
gwallt Matt Johnson, The The. 
Ffrwydriad yn fy meddwl! Mae'r 
Bobs yn gyfryngi. Syndrom y Brodyr 
Berlin yn cael ei wireddu - coleg- athro- 
bobs statws-rhaglen deledu ei hun yn 
llawn cyfweliadau a cherddoriaeth label Ankst, Huw 
Gwyn, Sain, Crai, Ryan, bleedin Leah Owen, Dafydd 
Iwan.Os ydy o yna - fe fydd y Bobs yn siŵr o gyfarth. 
Does gen i ddim byd i brofi iti, di-enw, Aberystwyth. 
Tybiaf dy fod ti'n genfigennus, neu'n ysu am y dyddie 
ciwcumber yn yr Angel ar bnawn Sadwrn. Bobs yw y sin 
o hyn ymlaen. Druanâ ti. 
Helo! Mae'r Bobs yn eich cyfarch chi i gyd rŵan wedi 
ei ryddhau o'r teimlad negyddol tuag at y cnewyllyn di- 
enw uchod a oedd mor ffol i feddwl mod i'n dwyn 
caneuon fy hen fand. Dydw i ddim fel arfer mor sensitif i 
feirniadaeth fel fy mod i'n gorfod ateb unrhyw 
gyhuddiadau gwag - wedi'r cwbl, it's only rock 'n roll - 
ond beth yw'r niwed mewn rhannu ambell i Bobstheori 
neu fobsfideo neu unrhywbeth. Gonestrwydd 
amherffaith dyna be sy eisie os dwi am lwyddo yn y byd 
mawr drwg. Dibynnaf ar eich cefnogaeth, brwdfrydedd 
a'ch ymateb os ydy menter gyfalafol gyfryngol 
ddiweddaraf pop Cymraeg yn mynd i osgoi pwll 
diwaelod "Larwm" neu "Big World Cafe". 
Yn siarad fel artist (goodness Bobs, ti'n agos iawn i'r 
ffin rhwng parodi a narsism fan hyn) carem ddiolch i'r 
nifer o unigolion a gymeradwyodd fideo diweddar Byd 
Afiach. Un person yn unig sydd wedi dweud "Bog Off 
Bobs, doeddwn i ddim yn licio'r fideo" - a hwn oedd un 
Cedwyn Aled!! Dylid nodi fy mod i wedi gwneud 
sylwadau beirniadol lem ar ymddangosiad Cwrw Bach 
ar Fideo 9 ychydig funudau cyn iddo ddweud ei farn 
wrtha' i, fodd bynnag. Mae'n siwr bod nifer ohonoch yn 
cytuno â barn Cedwyn ond beth yw'r ots, dwi ddim yn 
poeni dim am farn unrhyw un am y fideo oherwydd nid 
myfi oedd yn gyfrifol am y cynhyrchiad (ffantastig!!) nac 
ychwaith am y gân. Siencyn Trempyn, naci wir, Arfer 
Anfad sgwennodd a chynhyrchodd y gan ("Tomos y 
Llanc a Cefin y Craen") - wel, nid Arfer Anfad yn union 
ond mam un o'r aelodau i ddweud y gwir - a oedd hefyd 
yn gyfrifol am roi brechdannau ac alcohol i'r band tra 


12 


LYFLI BOB5* 


roeddynt yn brysur hyfforddi'r Bobs sut i feimio i'r gân 

hynod ffynci hon. Does dim angen dweud wrth gwrs 
mai Arfer Anfad yw tadau Tomos a 
gwŷr fy ngwraig ac mai hwy fydd yn 
cyflwyno pob rhaglen bop ar S4C o 
nawr tan ebargofiant. 

(Bobs, cwl down - Gol) 
Sori, fedra' i ddim dianc yn llwyr o 
gysgod sylwadau pitw Mr di-enw. Os 
wyt ti'n darllen hwn, ac mae'n siŵr dy 
fod yn hogi dy gyllyll yn barod am y 
Bobs ar y telly - yna, fe fyddi di'n falch 
i glywed nad yw'r Bobs yn bwriadu 
troi'n Cardiff-based-media-celebrity 
sy'n meddwi yng Nghlwb Ifor. Mi 
fydda' i'n dy ddilyn di o gwmpas dy 
daith o dafarndai Aber yn yr haf ac yn 
ceisio creu sin bop Gymraeg gwerth 
chweil. 
Yn y domen sbwriel o geg ac 
ymennydd sydd gen ti. Goodbye and I love you all. 


Uchafbwyntiau'r haf hyd yn hyn: 

1. LP Stone Roses. 

2. "Lawr yn fy Ardal i" Neil Rosser. 

3. Llythyr di-enw, Aberystwyth - wot a laff. 

4. Annie (50* Cofi yn heclo'r Bobs yn yr Albert). 

5. Phil Cool yn dynwared JR Ewing. 

6. Ian Morris puke Fideo 9. 

7. Tâp John Grindell (wot a laff). 

8. John Grindell yn dweud bog off wrth unrhyw Gymro 
cul ei feddwl negyddol sydd ddim yn licio'i gerddoriaeth 
na'i syniade am Gymru. 

9. Cymry Cymraeg yn ymafael â'r syniad o fod yn 
unigolion ac yn sgwennu llythyr at_"Sothach”. 

10. Aled Samuel yn dweud geirie drwg ar y Carreg Ateb 
olaf. 

11. (I'w lenwi gynnoch chi). 

12. Trains, Planes - Automobiles 

(Essential Cyfryngi Viewing). 


Carwn ddiolch unwaith yn rhagor i bawb sydd wedi 
fy nghynghori i gyrraedd yr uchafbwynt, y pinacl, brig y 
don, climax etc etc yn y byd pop Cymraeg, sef cyflwyno 
fy ego anferthol i chwi bob wythnos. Ni fyddaf wrth 
gwrs yn cyfrannu iotyn at fywyd diwylliannol dibwys 
ardaloedd gwledig Cymru o hyn ymlaen, ni fyddaf yn 
gwylio S4C, ni fyddaf yn siarad Cymraeg ac rwyf ar fin 
danfon fy mabi Eton. 
Y gair ola' gan fy hen ffrind Paul "I vote Margaret 
Thatcher" Weller: 
"No matter whati do 
i just end up hurtin' u." 
See ya in Butlins. 
Ver Boba. 


2XTEAADOA 
STEDDVOD 


Wel, dyma ni, Steddfod arall wedi'n cyrraedd ni. Mi fydd 
na filoedd o Gymry cydwybodol a diwylliedig yn 
ymlwybro tua tre Llanrwst i dreulio wythnos mewn 
gwesty, mewn carafan, mewn tent, neu o dan fwrdd ym 
mhabell yr Efengylwyr. Amser i gyfarfod hen ffrindiau - 
a ffraeo hefo nhw, amser i neud rhai newydd - ac 
anghofio'n llwyr amdanyn nhw. Mi fydd na gwestiynnau 
mawr yn cael eu hateb : Pwy fydd yn ennill y gadair? 
Pwy fydd yn ennill y goron? Pwy fydd yn ennill y 
dawnsio disgo dan bymtheg? Un peth dwi yn obeithio'i 
weld ydi lot o grwpiau'n cystadlu'n y gystadleuaeth 
grŵp roc ym mhabell y Cremlin. All cystadleuaeth o'r 
fath ond gneud lles i'r sin yng Nghymru, efo'r grwpiau'n 
gwybod eu bod nhw'n gorfod cyrraedd rhyw fath o 
safon cyn dal llygaid y beirniaid. Yn hyn o beth, mae isio 
atgyfodi'r Steddfod Roc a sicrhau bod na grwpia newydd 
yn codi ac yn cystadlu. 
Os ydi'r BBC yn mynnu eu bod nhw yn gneud lot dros 
ddiwylliant yr ifanc, beth am gynnig sesiwn i'r 
buddugwyr. Ac mi fase Sain yn gallu cynnig recordio 
caset. Maenna lot fedar lot o bobl neud i wella petha. 
Dwi'n cofio'r Steddfod Roc gynta pan oedd y Brodyr a'r 
Cyrff yn cystadlu, bob un o'r grwpia'n dda, a Pethma'n 
ennill ar y diwedd. Mi oedd y flwyddyn ganlynol yr un 
mor llwyddiannus efo buddugoliaeth i Chwys Plismon. 
Ond yn ara bach ar ôl hynny, mi ddechreuodd petha 
ddirywio. Mi ddoth y Steddfod Roc yn rhyw ŵyl grwpia 
Caerdydd bron, efo'r grwp buddugol yn nabod y 
beirniad a'r beirniad yn nabod pawb arall oedd yno. Mae 
isio i rywun gymryd yr awennau ac ail drefnu Steddfod 
Roc flynyddol - "Sothach" ella? 
Gan bo' fi wedi crybwyll Sain, mi faswn i'n lecio deud pa 
mor gret ydi hi eu bod nhw wedi cychwyn label Crai, 
maen nhw wedi sylweddoli bod na sin tu hwnt i Trebor 
Edwards - na, dydi hynny ddim yn dêg i ddeud. Da iawn 
Sain ar ôl yr holl stic. Mae'n debyg y bydd cynnyrch 
cynnar Crai (cyflythreniad bach eitha clyfar yn fan 'na) ar 
gael ar faes yr Eisteddfod. Mi glywch chi'r miwsig ar y 
"speakers" anferth y tu allan, ac os bydd hi'n rhywbeth 
tebyg i Eisteddfod yr Urdd mi fydd hi'n frwydr rhwng 
Fflach a Sain i weld pwy fedar chwarae'r record fwya 
swnllyd a stopio'r gweithgareddau yn y pafiliwn ("A oes 
heddwch?"”). 
Fi? Dwi jyst yn gobeithio y bydd hi'n Steddfod dda, ac y 
daw na lot o bobl i 'ngweld i'n chwarae yng Ngwesty 
Swallow Falls, Betws y Coed ar y dydd Mercher ac yn y 
Cremlin bnawn Iau - plyg bach yn fan 'na! Os dach chi 
wedi prynu hwn ar ddydd Gwener, nath y plyg ddim 
gweithio naddo. Ond dim ots pa ddiwrnod dach chi'n ei 
brynu o, diolch am neud. Tase pob un o'ch ffrindia chi 
sy'n ei ddarllen o efo chi rwan yn prynu un hefyd, mi 
fasa'n lot gwell - a cyn ichi feddwl, tydi'r golygydd ddim 
wedi talu ceiniog imi am ddeud hynna. WIR. 

DYFED EDWARDS. 


DEWCH I OSOD SEILIAU CADARN 
I DDYFODOL CERDDORIAETH GYFOES 
GYMRAEG. 


CYFARFOD I HOLL GERDDORION, 
TREFNWYR A PHAWB SY'N YMWNEUD A'R 
SIN ROC YNG NGHYMRU 


GWESTY VICTORIA 
LLANRWST 
PNAWN GWENER 11 AWST 
AM 3.00 p.m. 


PENAWDE 


Y Cwis newydd dyddiol 
gyda 
Hywel Gwynfryn 
yn cychwyn 
Nos Lun nesaf, 
Gorffennaf 17eg 
ar 
S4C - 6.40pm 


CUITTNI'R 
CASTELL 


13 


Rr6taret 
AMDDIFFYN 
laì—'tArt 


Yn SOTHACH! Mehefin disgrifiodd Dyfed Edwards y 
grŵp AMDDIFFYN o Gaernarfon fel "grŵp uffernol o 
dda, grŵp hefo'r potensial i'w gneud hi go iawn, grŵp 
sy'n torri ar draddodiad cul y byd roc Cymraeg". Bu ein 
gohebydd yn nhre'r Cofi draw i holi'r band. Bant: 


ALEX (Dryms): Rŵan dan ni ar ein gora dwi'n meddwl, 
rŵan mae'r caneuon gorau'n dod allan. 


DARREN (Gitar): Roedd y caneuon yn fwy middle- 
paced o'r blaen. Dan ni'n sgwennu a trefnu'n well rŵan. 
Dan ni'n gwneud be dan ni isio. Keyboard player dan ni 
1sio rwan. 


ALEX: Dyna be dan ni'n chwilio. Mae pob dim yn iawn 
ond rhaid inni gael keyboard player i gael y sŵn yn 
iawn. 

A mae'r lein-yp yn sefydlog rŵan? 

ALEX: Naethon ni gega ar un adeg. Mi wnesi a'r gitarist 
a'r synthist adael y grwp i ddechra band arall ond nath 
hynny ddim para. Wedyn nath Amddiffyn ofyn imi ail- 
ymuno. 

Ti ddim yn difaru? 

ALAN (Llais): Yndi! 

ALEX: Pob bora. 

Pwy sy'n sgwennu'r caneuon? 

ALAN: Y band, pawb. Fi ac Alan sy'n cael y main rhythm 
a pawb yn chipio mewn wedyn. Mae pob dim lot mwy 
relaxed rwan. 


Be am y geiriau? 


ALEX: Does na neb yn sgwennu geiriau, ì ddeud y gwir. 
Dan ni'n neud nhw fel dan ni'n mynd ymlaen. 


ALAN: Y peth cynta sy'n dod i 'mhen i ydi'r peth gora 
fedra'i ganu. 


Sut hwyl dach chi'n ei gael arni hi yn yr hen sin roc 
yma? 


ALAN: Dan ni'n practisio fel lunatics ond does na ddim. 
yn dod. Hefo pob dim dan ni'n neud dan ni'n cael ein 
brolio ond does na ddim byd yn dod allan ohono fo. 


14 


ALEX: Wrth ein bod ni heb gontacts fel grwpia Cymraeg 
eraill. 


ALAN: Who you know ydi o. 


EDWIN (Savx): Does na neb o'r band wedi bod yn y 
Coleg Normal neu'r Brifysgol. 


ALEX: Does gynnon ni ddim contacts. Mae'n help os 
wyt ti'n gwybod pwy i gontactio. Dan ni ddim isio crafu 
tin. Mi fysan ni'n chware'n fwy aml ond rhaid i chdi 
nabod y bobl i chwarae ond rhaid i chdi chwarae i bobl 
ddod i nabod chdi. 


Be ydi'r ateb i hyn? 
ALEX: Tâp. 


DARREN: Dan ni heb gael lot o sylw yn y roc scene. Wn 
iddim pam. 


Dach chi wedi bod ar y teli, yndo, ac ar dap Stiwdio 
Les, "Byw yn Braf yn Gibraltar". 


DARREN: Do. Fideo 9, Stid a Bambw cyn bo hir. Dan 
ni'n dechra cael response yn y gigs. 


ALEX: Mae'r grwpiau sy'n chwarae hefo ni'n cymryd 
mwy o ddiddordeb na'r bobl sy'n gwrando. 


DARREN: Un mistec naethon ni oedd cadw'r un set am 
ry hir a doeddan ni ddim yn sylweddoli bod o'n boring. 


Ond erbyn hyn dach chi wedi ffeindio sŵn da hefo 
egni iddo fo sy'n eich codi chi uwchlaw'r rhan fwya o'r 
bands Cymraeg. Dylech chi lwyddo. 


EDWIN: Mae Amddiffyn yn fand da, powerful , 
newydd, briliant ond fedar yr un o'r band ddreifio felly 
fedar y band ddim mynd allan i chwarae. Hefyd, i fod yn 
onest, mae'r band yn ddiog. 


ALAN: Yn disorganised. 


EDWIN: Mae'r band yn dda ond does neb o'r band wedi 
sylweddoli bod y band yn dda. 


Mi fuoch chi ar Fideo 9 yn ddiweddar. Sut brofiad oedd 
hynny? 


DARREN: Oedd gynnon ni lwyth o syniada ar gyfer y 
fideo. Roedd na olygfa lle oeddan ni'n gwisgo masks a 
petha a naethon nhw ddim iwsio dim ohono fo a dyna 
oedd yn gwneud y fideo. 


ALAN: Tair awr gaethon ni i neud o lle oedd pobl eraill 
yn cael mwy o amsar. 


Be oeddach chi'n feddwl o'r fideo fel oedd hi? 


EDWIN: Dwi'n hapus hefo'r fideo. Gaethon ni'n talu 


amdani a gaethon ni'n gweld ar y teli felly fedri di ddim 
cwyno really. 


ALEX: Nath Stid ripio ni off am £70 o expenses hefyd. 
Be ydi'r dyfodol? 


ALEX: Tâp dan ni'n gobeithio neud rŵan i gael sylw. Dan 
ni'n chwilio am sponsorship i fedru neud o. 


Efalla bysa'r Steddfod yn lle da i chi gael chydig o sylw. 


ALEX: Maen nhw'n chwarae lot o shit yno. Mae na bands 
shit yn mynd i chwarae yn y Steddfod. 


DARREN: Mae'r Steddfod yn shit. Heblaw bod ni isio 
gigs bysan nì ddim yn meddwl chwarae yno. 


Be dach chi isio o'r busnes roc yma? 


DARREN: Be dan ni isio yn y Welsh Rock scene ydi secs, 
drygs, roc a rol a llwyth o bres. 


ALEX: Dan ni isio i lot o genod ysgol ifanc ddod ar ein 
holau ni. Dan ni'n bobl neis ond am ryw reswm neith neb 
ddod i siarad efo ni. 


DARREN: I fod yn onest dan ni jest isio gigs ac i bobl 
gymryd sylw. 

EDWIN: Yn enwedig os wyt ti wedi chwarae dau gig 
mewn wythnos a bod ar y teli a ti ddim yn siart Cytgord 


_ 


ond mae Edward H Dafis yn y siart a hwythau wedi 
gorffen ers blynyddoedd. 


Fel mae'n digwydd, mi aeth Amddiffyn i rif 4 yn siart 
Cytgord yr adeg honno. Ond ta waeth am hynny, be am 
y gerddoriaeth? 


ALAN: Ella bod ni'n chwarae miwsig depressing ond 
mae'r miwsig yn trio rhoi rwbath drosodd. 


Be ydi hynny? 

ALAN: Mass confusion. 

Be am y sin Gymraeg ei hun? 

DARREN: Mae pobl jest isio clywed y bobl mawr, y rhai 
sydd ar y teli. Pwy ti'n nabod ydi o. Dan ni'n licio clywed 
petha newydd, ddim yr hen shit. 


ALEX: Rhaid iddo fo progresio. Mae na lot o fands da'n 
dechra rwan. 


DARREN: Mae isio i'r sin ddod at ei gilydd i helpu 
bands newydd neu fydd y sin yn f****d. Maeoifynyi 
bawb yn y sin roc Gymraeg i dynnu fo at ei gilydd a'i 
gymryd o ddifri neu neith o jest syrthio. 


Cysylltwch ag AMDDIFFYN drwy Alex yn 8 Stryd 
Wesley, Caernarfon, neu ar Gaernarfon 3468.6 


GORWEL ROBERTS 


Dwi'n eistedd dros beint yn yr 
Albert, Caernarfon yn siarad â 
David Edwards, ffryntman 
Datblygu, ac un o feirdd pop mwya. 
grymus yr is-ymwybod Cymreig. 
Yn y cefndir mae na pyb band 
digon erchyll yn diddanu'r torfeydd 
nos Wener. Beth ydi barn yr hen 
Dave amdanynt, ys gwn i? 


DAVE: Gwd achos mae e 
yyyyyyyy---......yn adloniant 
aaaaaaaaaa mae e'n adloniant 
sydd ddim yn pretentious. Mae'n 
onest ond yn wael. Pathetig ond yn 
wael. 


Ti'n licio fo, felly. 
DAVE: Ydw, achos mae e mor wael. 


Mae hyn yn gwneud sens o ryw 
fath. Deud y gwir mae'n gwneud 
sens perffaith. Dwi'n troi at Dave a 
gofyn: Ydi Datblygu'n wael felly? 


DAVE: Na 
Wyt ti'n mwynhau Datblygu, Dave? 


DAVE: Ydw, achos mae'n cadw pen 
fi at ei gilydd. Yn stopio fi rhag troi 
mewn ar fy hunan, yn galluogi fi i 
fynegi fy hunan. 


Ti'n mynegi pethau digon erchyll 
weithiau. 


DAVE: Wrth gwrs. 
I be? I roi sioc i bobl? 


DAVE: Na. Yn y pendraw y peth yng 
nghefn fy meddwl yw bod pawb yn 
mynd i farw. Mae pobl yn meddwl 
bod Datblygu'n depressing ond ni 
ddim, ni ddim ond yn onest. 


Falle bod y gwir yn depressio lot o 
bobl. Deud y gwir mae lot o dy 
eiriau yn gwneud imi chwerthin. 


DAVE: Dyna'r bwriad, ni ddim isie 
gwneud i bobl deimlo'n depressed. 
Ni isie i bobl weld y joc. Cymryd 
16 


diddordeb. 
Diddordeb yn beth? 


DAVE: Yn y ffordd fi'n edrych ar y 
byd. Y ffordd mae unrhyw un yn 
edrych ar y byd. Mae pawb yn 
edrych ar y byd yr un peth. Mae'n 
dibynnu ar gyfartaledd. Mae pawb 
yn depressed 190 o'r amser a dydyn 
nhw ddim yn cyfaddef hynny. Ni i 
gyd am farw yn y diwedd. Mae'r 
trên yn dod. Yn y cyfamser rhaid bod 
yn ymwybodol bod y trên am eich 
curo chi. 


Ydi hynny'n sbarduno rhywun. 
ynte'n depresio rhywun? 


DAVE: Mae amser yn mynd heibio. 
Dyw pobl ddim yn ymwybodol eu 
bod am farw a bod amser yn rhedeg 
allan. Sai'n gwybod a yw bywyd yn 
werthfawr ynte'n ddiwerth. 


Ai therapi yw Datblygu felly ynte 
rhywbeth mwy? 


DAVE: Sai'n siwr. Mae e'n therapi yn 
bendant. 


Wyt ti am i Datblygu werthu 
miloedd? 


DAVE: Na. Fi am iddo fe fod yn 
llwyddianus i'r pobl sydd isie fe. 
Mae pobl yn prynu recordie heddiw 
a dydyn nhw ddim yn gweld y 
recordie 'n bwysig. I fi mae'r ffaith 
bod 100 yn licio Datblygu a really 
licio ni yn well na bod miliwn yn 
licio ni heddiw ac wedi anghofio ni 
blwyddyn nesa. 


Beth am yr hiwmor? 


DAVE: Mae hiwmor yn un o'r pethe 
pwysica sy'n ysbrydoli ni. Nid 
hiwmor amlwg ond bydd pobl sy'n 
gweld y jocs yn hoffi e. Mae unrhyw 
effaith neu ymateb yn fwy pwysig na 
dim ymateb. Yn ein gig diwetha 
roedd pobl yn taflu gwydrau atom. 
Ni ddim yn mwynhau hynny ond o 
leia mae e'n ymateb. 


Mae'n ymddangos bod Dave yn 
fed tomato juice. Dwi'n gofyn 
ddo, mewn ymgais i osgoi 
'westiynnau amlwg, pam nad yw'n 
fed alcohol. Mae'n meddwl mod 
'n gofyn pam ei fod o'n yfed 
alcohol. Go iawn mae na Vodka yn 
y sudd. 


DAVE: Achos fi'n teimlo bod rhaid i 
fi. Dwi wastad wedi achos dyna'r 
unig beth ma cymdeithas yn 
caniatau dan y gyfraith. Yr unig beth 
gei di yw alcohol a sigarets. Hyd yn 
oed ar ôl alcohol mi fedri di wneud 
dy swydd ond ar ôl a cyffurie 
anghyfreithlon fedret ti ddim 
gweithio. Cyfalafiaeth yw e. 


Be? Wyt ti'n cymryd cyffurie? 
DAVE: Na 
Am bod gen ti swydd? 


DAVE: Na, mae swydd fi'n crap. Sa'i 
am gymryd cyffurie. Nid am 
resymau moesol ac nid am eu bod yn 
anghyfreithlon. Dywe ddim ar gael. 
Os yw pobl am gymryd cyffurie 
dylen nhw cymryd e. Mae gormod o 
foesoldeb yn y gymdeithas 'ma. Os 
yw pobl am roi nodwydd yn eu 
braich, fair enough. Os byswn i'n 
gwneud e byswn i'n f****d. Fi am 
osgoi e, ti'n gwbod. Mae gyda fi pob 
parch at bobl sydd a rheswm i'w 
bywyde. Does 'da fi ddim rheswm i 
bywyd fi. Sai'n grefyddol, sai'n 
uchelgeisiol. Fi fel planhigyn. 


Mae hyn yn anodd i'w gymryd gan 
rywun sydd wedi sgwennu caneuon 
fel "Dafydd Iwan yn y glaw", 
"Hollol", "Gwlad ar fy nghefn", 
"Casserole" etc. Byddai rhywun yn 
tybio mai'r cwbwl wyt ti'n wneud 
ydi eistedd yn dy stafell hefo'r 
golau off a'r llenni ar gau. 


DAVE: Dyna beth fi'n wneud. Dyna 
beth fi'n wneud. Smygu, betio 
ceffyle, aros yn fy stafell a'r gole off. 


Mae'n anodd gwybod wyt ti'n 
seriws neu'n cymryd y piss. 


DAVE: (gwenu) Mae hynny achos 
ti'n rhy cynical. Fel sy'n rhaid iti 
fod.6 

GORWEL ROBERTS. 


L'r 
A ALAH 
A 

y 


^w 
LL AANAELL 
AAA A 


Gyda dyfodiad canwr a gitarydd 
newydd ac addewid o sŵn "na 
chlywyd erioed o'r blaen yn 
Gymraeg", mae'r grwp HARI GO 
FFES yn barod i afael yng ngwar y 
sin roc a'i hysgwyd i'r entrychion. 
Bu SOTHACH! draw yn 
Aberystwyth yn holi dau aelod o'r 
band. 


Sut gawsoch chi'r fath enw â Hari 
Go Ffes? 


RHYS (Gitar): In-joc oedd o ar y 
dechrau. Oeddan ni'n styc am enw ar 
gyfer wythnos y Glas yn y Coleg yn 
Aberystwyth 


GR TF 1 


Pa fath o fiwsig 
dach chi'n 
chwarae? 


RHYS: Shit 


Dach chi ddim 
am wneud 

honiadau mawr 
felly? 


RHYS: Dim eto. 
Mae Morgan Hopkins wedi ymuno 
hefo ni i ganu rwan. Mae o wrth ei 
fodd. Mi oeddan ni angen canwr. 
Dan ni wedi mynd trwy bedwar yn 
barod. Dan ni'n reit sefydlog rwan. 


Beth yw'r dylanwadau? 


RHYS: Maen nhw'n hollol wahanol. 
Dwi'n licio'r Smiths, House of Love, 
Tynal Tywyll, Crumblowers. Mae 
gan weddill y band dast mwy 
mainstream. Mae Edward (y basydd) 
yn licio Level 42. Mae o'n expert ar y 
slap. Gan ein bod ni wedi chwarae 
lot, dwi'n meddwl ein bod ni'n 
swnio'n reit dda hefo'n gilydd. 


Mae gynnoch chi steil a ffordd o 
weithio bellach. 


RHYS: Oes. Mae pawb yn cyfrannu 
rhywfaint i'r sgwennu. Mae Morgan 
wedi bod yn sgwennu'r geiriau i'r 
caneuon newydd. 


HEFIN (Dryms): Dan ni'n cymryd 
ein hunain yn fwy seriws rwan. 


18 


Sut ydach chi'n gweld petha'n 
datblygu'n gyffredinol? 


RHYS: Mae na lot o grwps da o 
gwmpas. Mae lot o bobl oed ni'n cael 
eu hunain ddim yn licio'r grwpiau 
diweddar cos kids bach o Gaerdydd 
sy'n dilyn lot o'r grwpiau mwya 
newydd. Does gen i ddim byd yn eu 
herbyn nhw, jest bod ni ddim yn 
ffitio i mewn i hynny. 


Oes na ragfarn yn erbyn grwpiau 
fel chi sydd ddim yn ffitio mewn i 
rywbeth? 


ffitio'r ddelwedd. 


HEFIN: Does dim delwedd 'da ni. Os 
oes rhywun moyn inni whare 
wnewn ni whare. Falle mai dyna 
pêm ni heb gael lot o sylw. Tasen ni i 
gyd yn gwisgo coch... 


Efallai bod rhaid derbyn bod 
delwedd yn rhan pwysig o'r peth. 


HEFIN: Mae'r grwpiau'n well rŵan 
am eu bod nhw'n cario mlaen i fynd 
mwy. o leia mae gyda nhw ddigon o 
ddiddordeb cario mlaen. Mi nath 
Rhys Mwyn y pwynt bod pawb wedi 
dilyn y sin ddu, danddaearol etc a 
rwan does neb yn mwynhau y peth. 


Be dach chi'n feddwl o'r busnes 
"tanddaearol" yma? 


RHYS: Phase ydi o. Mi wneith petha 
balansio allan byswn i'n meddwl. 
Mae na lot mwy o ddewis rwan. 
Gwahanol steils. 


HEFIN: Pan oni'n dechre oedd pobl 


Í PYSG 


yn mynd i weld band am mai dim 
ond nhw oedd yn chwarae. 


Pwy ydi'ch cynulleidfa chi, felly? 


RHYS: Anodd deud, really, cos pan 
dan ni'n chwarae tu allan i 
Aberystwyth, chwarae syport i 
bands eraill fyddan ni ac mae'r 
gynulleidfa yno i'w gweld nhw. 


HEFIN: Dan ni i weld yn cael gwell 
ymateb tu fas ì Aberystwyth. 


Sut fath o sin sydd yna yn Aber? 


RHYS: Maena lot 
o grwpiau 
Saesneg o 
gwmpas yn 
chwarae mewn 
pybs bach. Wn i 
ddim oes na 
gynulleidfa i 


allan i'r coleg. Y 
teip o beth sy'n 
mynd i lawr yn 
dda yma ydi 
covers o betha 
Saesneg fel Dire 
El Straits a Marillion. 
Mae o loti neud 
efo faint o 
dwristiaid sydd yma yn yr haf. 


HEFIN: Dwi'n grac pan mae pobl yn 
slagio grŵp arall. Mae lle i bob math 
o gerddoriaeth. Es i weld Sobin a'r 
Smaeliaid yn ddiweddar ac maen 
nhw'n ganol y ffordd ond mi oedd 
e'n gig gret gyda pob math o bobl 
yno. 


Beth am Fideo 9? 
HEFIN: Gwd. 


RHYS: Y peth gora sydd wedi bod 
hyd yn hyn ond fedrwn ni ddim 
deud ei fod o'n adlewyrchu petha'n 
hollol deg cos dan ni wedi bod yn 
mynd yn hirach na rhai o'r grwpiau 
sydd wedi bod arno fo. 


Oes gynnoch chi unrhyw gredoau 
rhyfedd? 


HEFIN: Oni'n disgwyl hynny ar y 
diwedd. 


RHYS: I believe.......6 


ADLONIANT 'STEDDFOD LLANRWST UN — —— 


4. Delwyn Sion 
Bob Delyn a'r Ebyllion 


CYMDEITHAS YR IAITH GYMRAEG ar 


U Hos Sul Awst 6ed 
2.50 


Calennig 
Byd Afiach 


Nos Lun Awst Ted 
3.00 


Mabsant 
Clochan 


_LOLE NEUADD FAWR HL 


Nos Fawrth Awst Bed  Hindeg/ Heather Jones. 


Cyffred 


Nos Sadwrn Awst Sed Cynghorwyr 
LOLFA Billy Clinn os Fercher Awst 9. 
3.00 Boff Frank Bough 3.00 


ed Maire Ne Cathasagh 
Cromlech 


Nos Sul Awst 6ed Llwybr Llaethog Nos Iau Awst 10ed. 
LOLFA Ffa Coffi Pawb 3.50 
3.00 Blodau Cyntefig 


Plethyn 
Elfed Lewis 
Dyfed Edwards 


Mos Wener Awst 11e: 
3.50 


Nos Lun Awst 7ed Y Cyrff 
LOLFA Arfer Anfad 


4... Neil Rosser 
Mojo 


3.00 Cerrig Melys 


Nos Sadwrn Awst 1 


Nos Fawrth Awst Bed Jess 3.50 
NEUADD FAWR Y Fflaps ANG 
3.00 Yr Orsedd u ARAN AA 


Letys Seicedelig 


Nos Fercher Awst 9ed Traddodiad Ofnus Nos Fawrth Awst Be 
NEUADD FAWR Eirin Peryglus 3.90 
3.00 Cofion Ralgex 


Terry Waite « Asid 


2ed Meic Stevens 
Bob Delyn a'r Ebyllion 


: 2. GWESTY'R RHAEADR EWYNNOL BETWS Y COED _ 7,30 - 11,30 


a Meic Stevens 
Gwrtheyrn 
Dyfed Edwards 


Nos Fercher Awst 9 


ed Cwrw Bach 


Nos Iau Awst 10ed y Cyrff 3.00 Y Gwefrau 
NEUADD FAWR Brawd Bach Steve Eaves 
3.00 Madfall Rheibus a ” b 
Dail Te Pawb 
Defaid Nos Iau Awst 10ed Sobin a'r Smeiliaid 
3.00 Bwyd Llwyd 
Yr Orsedd 
Nos Wener Awst 11eg Anrhefn g 
NEUADD FAWR Datblygu 
3.00 Edrych am Jiwlia. Nos Wener Awst 1îeg Geraint Lovgreen 
Merched Beca 3.00 Byd Afiach 


Dechrau Canu 


Nos Sadwrn Awst 12ed Tynal Tywyll 
NEUADD FAWR Crunblowers Nos Sadwrn Awst 1 
3.00 Canol Caled 3.00 

Am Dwru 


2ea Steve Eaves 
Arfer Anfad 
Neil Rosser 


chri Trac!" RHYCH Ochr! Trac 2 "RHYCH 
GWIRION'::G ARW GWIRION”: LLYFN 


ANKET O7. vDielch CRIW BYW.:-0 T.O. 


Ochr2 Trac! . 9chr2 Trac 2 
“NID MAWDD" vn "RHYDDIAITH vn 


Eisteddfod. 
LLanrwst ?89 


YN FYW- 
Mercher 9 Awst 
Prynhawn 


Pabell “Y CREMILIN', 
Maes yr Eisteddfod. 


Nos 


Canolfan Aberconwy, 
LLANDUDNO. 


MANYLION 


M. LUGG|OP73 -7334a97 
19 


Cymerais lymaid arall o'r capuccino. Roedd yn dechrau 
oeri ac roeddwn i'n dechrau poeni. Roedd hi'n 2.45 ac 
roedd mwg sigaret yr hen Roegwr wrth fy ymyl yn 
crafu'n llygaid, a dyma fi'n ceisio cadw oed i gael 
cyfweliad a'r GWEFRAU. 

Y GWEFRAU ie, un gân ar "Fideo 9", sesiwn ar 
"BBBambw" a llythyr dan din yn "Sothach!". Grŵp tair 
merch (a dau fachgen) o'r ddinas hyderus yn canu 
cerddoriaeth ddawnsiadwy a 
diddorol (Cyfuniad digon 
prin yn y "Byd Roc 
Cymraeg”). Roeddwn wrthi'n 
synfyfyrio a pigo fy nhrwyn 
pan gerddodd y tairfewni'r  Ŷ 
cafe - o'r diwedd. Sythais fy 
nghefn, cynigiais baned a 
gofynnais y westiynnau 
cynhyrfus hyn. Darllenwch 
ymlaen. 


Roedd na lythyr maleisus 
braidd yn rhifyn diwetha 
"Sothach!" yn eich darlunio 
fel rhyw fath o fasdad-grŵp 
nepotistaidd. Beth yw'ch 
ymateb i'r honiad yma? 


Wel, i ddechrau, roedd ei ffeithiau'n anghywir - nid oes 
aelod o Madfall Rheibus yn y grŵp. (Beth sy'n bod ar 
hynna - mochyn siofinistaidd sgwennodd y llythyr, ife?!). 
Ffilmiwyd y fideo yng Nghaerdydd achos dyna lle mae'r 
grwp yn byw (Petaen ni'n byw ar Ynys Môn, byddem ni 
wedi ffilmio'r fideo fyna. Oes bysus yn Sir Fôn?). 

Roedd y llythyr yn ein cyhuddo ni o fod yn bimbos 
di-dalent ac heb" weithio ar ein miwsig” ond ar 
"costumes a colur”. Wel, sgrifennwyd y geiriau a'r gân 
gan y grwp i gyd ac mae gennym 6 can arall hyd yn hyn. 
Am y delwedd - wel, mae ein delwedd rhywiol yn dod 
yn naturiol heb wisg a cholur! 

Yn ola, y rheswm dyw pobl heb glywed am y 
Gwefrau hyd yn hyn yw am ein bod yn grwp newydd 
ond sydd wedi cael y cyfle gan Criw Byw a llawer o 
gyfryngau eraill i wneud ein marc ar y sin. Cyn bo hir 
bydd pawb wedi clywed am y Gwefrau! 

Ta beth, mae'n iach iawn cael "hate-mail". Rydym yn 
diolch yn wresog i'r ysgrifennwr am y cyhoeddusrwydd 
rhad ac am ddim - y tro nesa arwydda dy enw wedyn 
gallwn ni ddiolch iti'n bersonol!! 


Ydych chi'n credu bod ganddoch chi rywbeth gwreiddiol 
i'w gynnig i'r sin neu ai jyst band trendi-drongo- 
pretentious (neu gyfuniad o'r tri) o Gaerdydd yw'r 
Gwefrau? 


Í fod yn hollol onest ryn ni braidd yn pretentious ac yn 
trendi (Ych!) ond rhan o'r ddelwedd ydy hynna, nid y 
miwsig na'r geiriau. 


Ydy Caerdydd felly wedi dylanwadu arnoch chi mewn 
unrhyw ffordd? 


Wrth fyw yng Nghaerdydd rych chi'n dod yn llawer 
20 


mwy meddwl agored. Dyw e ddim yn un clic mawr - so 
pawb yn cwrdd yng Nghlwb Ifor Bach pob penwythnos i 
siarad am ddyfodol y sin Gymraeg. Ni'n lwcus, mae na 
lawer mwy o gyfle yma nag sydd yng ngweddill Cymru. 
Efallai bod y Gwefrau yn ffitio mewn i ryw sect o'r enw 
"typical Cardiffians" ond dyna beth ydym ni so..... 


Dywedodd Gruffydd o'r Blaenau Y bod y Cymry o hyd 
tu ôl i'r Saeson ac bod hyn yn 

st wir yn gerddorol a dawnsio'n 

a enwedig. Fyddech chi'n 


* cytuno â hyn? 
I raddau. Mae miwsig 

Saesneg heddiw mor eang 

mae'n anodd gwybod beth 


£& 
D I O L yw'r latest trend. Sdim 
pwrpas i grwpiau Cymraeg 
e> ddilyn y sin Saesneg - jyst 
canu beth maen nhw eisiau 
i'r gynulleidfa iawn. 
Rydym ni'n mynd yn aml 
i glybiau Saesneg sy'n canu 
"House", "Rare Groove' ac 
"Urban" felly mae'r 
Gwefrau'n siwr o fod wedi eu dylanwadu gan y genre 


yma. 


Ydy'r sin roc Gymraeg bondigrybwyll jyst yn llawn 
'pysgod mawr mewn powlen bach” (Ymddiheuriadau i 
bob athro Cymraeg)? 


Na! I ni mae'r sin roc Gymraeg yn un afon enfawr yn 
llawn pysgod amrywiol a deniadol. Wrth gwrs fe geir 
ambell i bysgodyn sydd am fwyta ei gyd-bysgod. Ceir 
pysgod hunanol ymhob afon. 

Joc arti: How many surrealists does it take to change 

a light bulb? - Fish!! (Da iawn ferched, doniol tu hwnt - 
Gol). 


Ydych chi'n meddwl bod y sin yn un macho, hynny yw 
grwpiau o fechgyn yn ffurfio grŵp er mwyn bachu 
merched? 


Hynny yw Tynal Tywyll, Maffia, Plethyn?! Ydyn. Ni 'di 
cael inside information gan Rhisiart (Edrych am Jiwlia) 
bod hyn yn hollol wir!! Mae'r holl ddelwedd o fod mewn 


grŵp yn rhywiol i fechgyn. 
Ydych chi wedi ffurfio grwp er mwyn bachu bechgyn 'te? 
Ydyn!ll.... 


Ydych chi'n meddwl bod grwpiau ifanc yn cael gormod 
o sylw yn rhy gynnar? Ydy hyn yn beth da? 


Rhaid bachu y grwpiau ifancXachos y peth pwysig ydy 
bod rhannau helaeth o'r gynulleidfa yn ifanc ac maen 
nhw'n mynd allan i glywed cerddoriaeth sy'n apelio 
atynt. Cerddoriaeth ffresh i'r ifanc. 


Ai rhywfath o Bananarama-cum-good ydy'r Gwefrau? 


Byddem yn dweud bod y disgrifiad yna yn siwtio 
Atyniad Ychwanegol (R.I.P.J mwy na ni. Y Gwefrau eu 
hunain sy'n sgwennu'r caneuon ac mae'r merched yn 
gallu canu. Ni chafodd "Willy Smith" ei sgrifennu gan 
Stock Aitken a Waterman neu pwy bynnag. Beth bynnag, 
ryn ni'n fwy rhywiol na Bananarama. 


Oes gan eich geiriau ogwydd ffeministaidd o gwbl? 


Ni'n casau "male chauvinist twats" ond dyn ni ddim yn 
canu amdanyn nhw. 


Ydy hi'n wir eich bod wedi arwyddo cytundeb recordio â 
label Ankst, oes na rywbeth ar y gweill? 


Ydy, mae'n wir. Mae na lawer o bethau gwefreiddiol ar y 
gweill. 12" erbyn yr hydref ac hefyd taith rywbryd. 


Unrhywbeth ysgubol i'w ddweud? 


Does dim un o'r grŵp yn briod felly os ych chi'n edrych 
am chickens neu cockerels!?! neu os ydych chi eisiau 
"gwefr" yn eich bywyd "Dial 100 and ask for free phone 
lust linel!" 


A dyna ni awr a £1.55 yn llai yn ddiweddarach, 
gorffenodd y cyfweliad hir-ddisgwyledig a grŵp mwya 
potensial Cymru. Brasgamodd y gens mas i'r stryd a'r 
siopau a dalies innau y tren llwm am 4.07 nol adre.6 
SION JOBBINS. 


“Ua 


a2 
| 

4 
_ 


21 


MAE PERCHENNOG 
YR ORIEL YN 
DDYN HAPUS IAWN 


Glamyr go iawn yw'r peth olaf 
welwch chi y dyddia yma. Dim 
glamyr arwynebol, cosmetig arian a 
dillad ffansi sy'n cael eu nodweddu 
gan "Dynasty” a'i fath ond y llewyrch 
mewnol sydd i'w glywed yng 
nghaneuon Shirley Bassey a Frank 
Sinatra neu ddirgelwch tywyll 
ffilmiau Humphrey Bogart. Mewn 
cerddoriaeth bop heddiw mae 
rhywfaint yn llechu yng ngwaith 
Morrissey a Marc Almond a hefyd 
yng ngwaith Madonna a nawr 
rydym yn dod o hyd i glamyr yn y 
lle lleia tebygol - gan grŵp Cymraeg 
o'r enw POP NEGATIF WASTAD. 

Mae'r ddeuawd POP NEGATIF 
WASTAD yn cynnwys Gareth Potter 
(gynt o Draddodiad Ofnus, Dinas, 
Clustiau Cwn, Eastenders...) ac Esyllt 
Annwyl (gynt o Grisialau Plastig). 

"Mae Esyllt yn creu fframiau 
prydferth i fy llais hyfryd," 
esboniodd Gareth. Dydi o ddim yn. 
dweud hyn fel joc. Bydd pobl 
glamyrys yn dweud pethau fel hyn 
ac yn osgoi beirniadaeth! Pan mae 
hunan-hyder fel hyn yn cael ei briodi 
â "dance-beat” sydd ddim yn cymryd 
na fel ateb, ydy hi'n bosib ei amau o? 

Yn y byd roc Cymraeg prin yw'r 
bobl sydd wedi beiddio fflyrtan efo 
rhythmau hedegog cerddoriaeth 
ddawns. Yr unig enghraifft yw 
arbrofion rhannol-lwyddianus 
Llwybr Llaethog. Ond tra bod 
Llwybr Llaethog yn creu nifer o 
arddulliau mewn ffordd analytig a 
barfog, mae POP NEGATIF 
WASTAD yn trochi eu hunain ym 
mywyd y discotec, yn chwerthin yn 
ddi-farfog ac yn dawnsio tan y wawr 
heb angen ymddangos yn "cool" 
achos maen nhw'n gwybod bod nhw 
YN COOL. Byddai Ian Morris yn 
gwerthu ei enaid i fod yn POP 
NEGATIF WASTAD, ond wrth gwrs 
dydy hynny ddim yn bosib. 

Ar eu hymddangosiad 
cyhoeddus, cyntaf 12", sydd â'r teitl 
priodol "Helo Rhywbeth Newydd", 
mae'n glir mai cariad at gerddoriaeth 
sy'n gyfrifol am lwyddiant eu 


2 


celfyddyd - dim disgo, neu pop, neu 
roc, ond cerddoriaeth o bob math. 
Yn ystod y chwe chân maen nhw'n 
dwyn ac yn samplo'n ddigywilydd o 
gymaint o lefydd a phethau, mae'r 
holl beth yn gwneud i'ch pen nofio. 
Bleepiau - asid- synth, acordion 
Parisien, melodica - dyb Pablo, 
pianos Chicago House i gyd yn 
chwyrlio ac yn gwrthdaro ambell 
waith gan gyfeirio at New Order, Big 
Black, The Smiths. Ond er hyn yn 
wyrthiol yn llwyddo i swnio'n 
wreiddiol. 

Hyd yma yr unig gyflwyniad 


byddwch chi wedi ei gael i PNW 
fydd eu fideo "Iawn" ar Fideo 9. 
Mewn un gân does dim gobaith 
dangos mwy na rhan fach o'u 
cerddoriaeth amlochrog. Mae'r 
delweddau gweledol yn fwy o gliw i 
ystyr y gân. I'r gwyliwr achlysurol yr 
hyn a welir yw dilyniant damweiniol 
o ddelweddau a lliwiau "paint box" 
yn fflachio heibio mewn mur 
orlwythog synhwyrus wedi ei fritho 
a golygfeydd o'r cantorion yn sipian 
te ar lawnt. Mae'r delweddau ymhell 
o fod yn ddamweiniol, fodd bynnag, 
mae pob un yn icon wedi ei ddewis 
yn arbennig o fyd POP NEGATIF - 
byddai pob un o'r bobl sy'n cael ei 
ddarlunio eisiau bod yn POP 
NEGATIF WASTAD - Joan Miro, 
Natassia Kinski, Gay Ellis, Mark 
Lugg, Sam Tân .... ond, wrth gwrs, 


does gynnyn nhw ddim siawns mul 
yn y Grand National. Er eu bod yn 
ieuenctid modern mae PNW yn deall 
yn reddfol ysfa'r byd modern ac yn 
sylweddoli ei fod o'n bwysig llwytho 
cymaint ag sy'n bosib, boed yn 
ddelweddau fidio neu gerddorol, i'r 
amser a'r gofod sydd ar gael. Wedyn, 
efallai bydd y byd yn parhau am 27 
munud ac 16 eiliad! Ar y brif gân 
"Helo Rhywbeth Newydd", er 
enghraifft, maen nhw'n canu un 
pennill yn unig - unwaith mae pawb 
wedi clywed y tiwn, i be sydd eisiau 
ailadrodd a'r gân yn llwythog o 
bianos prysur neu acordion 
melancolaidd a rhyw rhythm. 
chwareus "stop-start". 

Ar y ddwy cyfyr-fersiwn ar y 
record mae dawn actio Potter yn 
amlygu ei hun. Wrth iddo ymollwng 
yn fflamboiant i rolau cymeriad y 
caneuon mae'n ein argyhoeddi mai ei 
greadigaethau o yw'r caneuon. Fel y 


llosgwr gwallgo o'r dre fach yn 
"Kerosene" mae ei berfformiad yn 
trawsblannu gosodiad gwreiddiol 
"American-Mid-West" Big Black i 
gynefin aflonydd Canol-Cymru tra 
bod y fersiwn afieuthus o "Valium" 
Ffa Coffi Pawb yn dangos Potter yn 
trawsffurfio'n fath o Norman Collier 
persain, eironig ar asid. 

Hyd yn oed wrth i'r cyfddydd 
dorri a'r dawnsio'n dodi ben 
byddwch yn eich cael eich hunain yn 
hymian o gatalog diddiwedd 
tiwniau Esyllt trwy'r dydd. (Clywyd 
ei bod hi wedi prynu siwt Chanel 
wrth ddisgwyl y sieciau breindal) ac 
wedyn byddwch yn dymuno bod yn 
POP NEGATIF WASTAD, ond wrth 
gwrs fedrwch chi ddim. 6 

ALAN HOLMES. 


cL 


yn cyflwyno 


y a0cc 


Y dyddiad — 4>*1 Hydref 
ymd, “ ”- ym hygoel 

cyflwynydd — yr anhygoel, 
Yr hirddbsgwylledig, y lyfli 


V 202! 


CYMRU 
WA SD. UP 


Dyma Rhys Pys, y 
dyn gwallgo sy'n 
gwisgoleotard pinca 
sombreroacyncanu 


RHYS: They couldn't 
_ __ givea shit. Mae hi'r 
— un fath hefo'r gigs. 


hefo UTHANT Es Mae pobl isio i chi 
ymysg pethau eraill, h W chwarae am f**c ol. 
yn stagro allan o'r “* » - “ — Dim diolch na dim 
King's head, a byd. 
Bethesda, gyda “ 

gweiddi afreolus yn IWAN: Dach chi'n 


chwarae am 
ecspenses ac yn 
gorffen hefo dim. 


atsain yn ein clustiu. 
"Un arall, un arall, 
un arall," bonllefai'r 
dorf. Ond ar ôl dau 


encor roedd yr RHYS: Mae hi'n 
hogia'n nacyrd........ wahanol yn Lloegr. 

cc Dach chi'n cael llei 
RHYS (Canwr): Ŵ aros, cael tâl iawn ac 
Dwi'n falch o gael Ui NS 4 Y “ mae'r gynulleidfa yn 
honna drosodd. Ron AJ Hn troi i fyny i weld y 
i'n cachu'n hun ar y y e dRDs.* band. Nid jyst am y 
dechrau. o cwrw. 


IWAN (Gitar): Roedd IWAN: Rydan ni 


hi'n kill or cure ond ; » —. wedi gwerthu mwy o 
ath popeth yn iawn. — _ recordiau tu allan i 
Dan ni wedi cael _ Gymru mewn gigs yn 
cynnig mynd yn ôl Coventry a 
yno. Birmingham. 
Pam bod U Thant Beth am y sin yng 
wedi bod yn dawel Nghaerdydd? 
yn ystod y misoedd ] 
diwetha 'ma? RHYS: Mae'r sin yng 
Nghaerdydd wedi 
RHYS: Geusom ni gwella. Llawer o 
ddechre da. Digon o grwpiau'n codi yno. 
hype. Cael gigs yn Byswn i ddim wedi 
Steddfod, jyst troi mynd i gig Cymraeg 
fyny a pawb yn mynd ers talwm. Maen. 
yn nyts. nhw'n cael gigs yn 
ysgolion Glantaf a 
Ydych chi'n Llanharri rŵan. 
hasbeens? ” 
cl Beth am y dyfodol? 


RHYS: I don't like a» a h 

being criticised. >l IWAN: Mae Rhys yn 
IWAN: Na, doeddem 
ni ddim yn cael 
cynnig gigs oherwydd bod o ddim yn beth trendi i hoffi RHYS: Basically baswn i'n hoffi chwarae yn yr Almaen. 
U Thant. A beth bynnag, roedd arholiadau yn dod i fyny 


mis. Wedyn..... 


gennym. Mae'r gigs nawr yn mynd yn bril. IWAN: Dwi isio'n leotards pinc yn ôl. 

Beth am yr EP newydd? Ydach chi isio dweud unrhywbeth wrth orffen? 

RHYS: Mae popeth wedi dod at ei gilydd at yr EP a dan PAUL (Bas): Why have I got big cars? 

ni'n llawer mwy organised nawr nag yn amser 

"Bugeilio". IAN (Roadie): F**c off Ian Morris6. 
IWAN: Ddaru ni ddosbarthu "Bugeilio” i lawer o siopau LLYR LLOERIG 


ond dim ond dwy siop sydd wedi talu arian inni. 


24 


Ac yn awr dyma ERYL SCORCHER i son chydig am 


Y DIA9R NDD TR, ODD 
/ YMR.U'N PRYGLOtO 


Mae S4C wedi bod ar yr awyr am saith mlynedd, 
weithiau mae'n anodd cofio pa mor ofnadwy oedd 
sefyllfa darlledu Cymraeg cyn 1982 - ugain munud o 
newyddion pob nos (ag eithrio wythnos Wimbledon os 
oedden ni'n lwcus). Fe es i ar un o brotestiadau olaf yr 
ymgyrch dros y sianel ac rwy'n cofio edrych ymlaen yn 
eiddgar i'r sianel ddechrau ar ôl inni orfodi'r Toris i 
wneud yr "u turn'. Ond os rwy'n onest mae rhaid imi 
gyfaddef imi golli diddordeb yn S4C yn sydyn iawn ar ôl 
imi weld eu rhaglenni cyntaf. (Rwy'n sicr fod yr holl 
dreialon cŵn defaid yn mynd i lawr yn grêt yn 
Llangernyw ond.....) Fy ymateb i'r rhaglenni "POP" oedd 
i weiddi sarhad ar y bocs neu guddio tu ôl i'r soffa gyda 
embarassment. 

H.T.ychaV. oedd prif wrthwynebwyr sefydlu sianel 
Gymraeg yr holl ffordd trwy'r 70au ond maent wedi 
gwneud ffortiwn allan o S4C trwy droi allan sbwriel 
llwyr fel "Sêr", "Larwm", "Heno Heno" a "Stîd'. Doedd eu 
cyfresi ddim yn sal trwy ddamwain - cyflwynwyr 
anobeithiol fel Jim O'Rourke, Sian James, Aled Wyn a 
Kevin "Top Shop" Davies, tim cynhyrchu ddaru ffilmio 
bands fel petaen nhw'n gwneud darn am arddio ac 
ymchwilwyr oedd yn deall cymaint am fiwsig ac mae'r 
gweddill ohonom yn gwybod am nuclear physics. 

Diolch byth felly am Fideo 9. Roedd eu cyfres gyntaf 
y llynedd y tro cynta imi wneud ymdrech i diwnio mewn 
i S4C yn rheolaidd. O'r diwedd cawsom raglen am ein. 
miwsig wedi'i gwneud gan griw sydd â rhyw fath o 
ddiddordeb a dychymyg. Iawn, dyw Eddie Ladd ddim 
cweit yn Antoine De Caunes (Boi "Rapido') ac mae'r 
syniad o fynd â band dramor am un gig artiffisial wedi 
mynd yn stêl - ond mae'n bleser cael gweld Datblygu yn 
gwneud tair can ar ol ei gilydd neu Billy Clin ar y tywod. 
Rwy'n falch i ddweud bod hyd yn oed rhai o'm mets di- 
Gymraeg wedi ymddiddori, er enghraifft: 

"Did you see "Video Nine" the other day. Selif Keita 
was on, and who were that really young band playing 
melodicas in the middle of a sewage farm? I liked them." 

Roedd hi'n braf hefyd cymharu "Fideo 9" gyda 

Snub". Wnaeth Criw Byw sioeau bywiog gyda dim ond 
llond dwrn o fands Cymraeg tra roedd "Snub" yn cael 
trafferth i ffeindio rhywbeth o werth gan holl indie-bands 
Lloegr (gyda llaw roedd gan "Fideo 9" llawer mwy o bres 
i wneud eu rhaglen na chafodd "Snub" gan BBC2). 

Mae'n siŵr fod ymateb y rhan fwyaf o wylwyr 
arferol S4C i gyfweliad Ffa Coffi Pawb neu'r Fflaps 
wedi'u lliwio'n day-glow yn "Rhy weird imi" - sydd yn 
adlewyrchiad o geidwadaeth y gwylwyr yn hytrach na 
beirniadaeth. Y cwbl fedraf ddweud yw ei bod hi'ri hen 
bryd iddyn nhw eistedd trwy bach o camera angles 
rhyfedd, rydan ni wedi hen syrffedu ar eu "Siarabangs" a 
"Pobol y Cwm" nhw. 

ERYL SCORCHER. 


Croeso i'r Steddfod 
ym mro Carreg-y-Gwalch 


HEN DREF Y CYMERIADAU RHYFEDD 
Gol: Myrddin ap Dafydd. 

Llanrwst a'i chymeriadau od dros y 200 mlyncdd diwethaf. 

120 tud. Llawer o luniau. Pris: £2.40 

ABEL JONES — Y BARDD CRWST 
Tegwyn Jones 

Llyfr Llafar Gwlad am yr hen falcdwr. 

ei hanes a detholiad o'i faledi. Pris: £1.75 


HEB LONG WRTH Y CEI Gu 
Aled Eames 


Llyfr Llafar Gwlad am hancs porthladdoedd diflanedig Cymru — ynghyd â bygythiad 
datblygiadau modem iddynt. Pris: £1.75 me 


CYNEFIN Y CYMRO 

Tom Pritehard ac Iorwerth Roberts 

Y llyfr “gwyrdd” cynraf yn Gymraeg. Crynodeb o'r peryglon sy'n wynebu a hanes 
gwarchod diweddar ar gynefin y Cymro. Nifer o luniau liw. Pris: £2.99 v 
LLAFAR GWLAD Rhif 25 

Rhifyn arbennig bro yr Eisteddfod. 45c 

BRIWSION AR Y BUARTH 

Handel Jones 

Casgliad o ysgrifau ar amaethyddiaeth. £2.50 

CASGLU CWYSI 

W.H. Jones 

Mwy o ysgrifau gan “Yr Hogyn o Gwm«main?._ £2.25 


AC I BLANT: 


BERWYN BACH A'R YMBARÊL 


Mal Humphreys 
Lluniau lliw a stori am ddychymyg plentyn wrth chwarae ag ymbar€l. £3.95 


Y GWNINGEN A GIPIODD Y TÂN 

Morfudd Strange 

Chwedl werin yr Indiaid Cochion yn cael ei hadrodd gyda lluniau lliwgar. 
32mud. £3.25 


GWASG CARREG GWALCH 
Capel Garmon, Llanrwst, Gwynedd 
£? (06902) 261 


BOB BORE SADWRN 
RHWNG 
9.10 - 12.00 


AR 


RADIO CYMRU 


NEWYDDION, ADOLYGIADAU, 
Y GORAU O'R BYD ROC 
A LLAWER MWY 


TEIFI BÎT 


* Yn ystod y misoedd diwethaf does dim llawer o gigs Caerfyrddin; 16 - Great Escape, Merthyr; 22 - Sam's Bar, 
wedi bod yn yr ardal, ond un ohonynt oedd noson werin _ Caerdydd; 24 - Albert, Caernarfon; 28 - TJs Casnewydd; 
yn y Crymych Arms, Crymych gyda MERCHED BECCA __ 31 - Ty Tawe, Abertawe; Medi 1 - Clwb Ifor Bach, 

a CANOL CALED. Yn anffodus doedd dim llawer wedi __ Caerdydd; 2 Theatr Mwldan, Aberteifi. Bydd tua deg 
troi lan i weld y ddau grwp, beth bynnag mwynhawyd y _ dyddiad arall. 
gerddoriaeth gan y rhai oedd yna, hyd yn oed cwpwl 0 Yn cefnogi CANOL CALED ar y daith bydd grwp 
ffans "canu gwlad"! CANOL CALED ddechreuodd y 
noson, set amrywiol ond caneuon braidd yn hir, oedd un 
dros 2 funud! Mae egni a digon o sbort yn perthyn i'r 
bechgyn hoffus hyn o Boncath ac Abercych a chlywyd 
nifer o ffefrynnau, yn cynnwys y ddwy gan o'r sengl "Yr 
Hawl i Fyw" a "Cymdogion", sydd yn gwerthu yn dda 
iawn. MERCHED BECCA daeth i'r llwyfan am tua 11.30, 
a braf oedd gweld dilynwyr roc trwm yr ardal yn 
gwerthfawrogi doniau metalaidd y MERCHED. Roedd y 
chwarae yn dynn, gyda Nicky Samuel, gynt o Crys, yn 
arbennig ar y drymiau. Unig gŵyn y noson oedd bod y 
lleisiau yn aneglur oherwydd efallai maint yr ystafell, 
ond ta beth am hynny, roedd yn noson hyfryd iawn, ac 
yr oedd yn rhan o daith fer y CANOLIAID a MERCHED 
BECCA. 


* Mae caset newydd JESS - "Y Gath" yn gwerthu yn 
arbennig o dda, ac mae'r bois newydd droi'n 
broffesiynol. Mae hwn yn gam dewr o'u rhan a gobeithio 
byddant yn llwyddo, yn gerddorol does na ddim 
rheswm pam na ddylent. Gyda gigs ar y gorwel yng 
ngwledydd Ewrop, mae na ddyfodol disglair o flaen y 
bois ac amser cynhyrfus iawn. Mae tipyn o feddwl wedi 
mynd mewn i'r caneuon sy'n cynnwys "Wah" a'r clasur 
"Prag". Cafodd y band ymateb da yn Roc Ystwyth ac mae 
nifer o gigs ganddynt dros yr haf. 


Yn newydd o Stiwdio Fflach mae "Y Gath" (JESS), 
"Bant a'r Cart” (ALED SION), a "Rhy Fyr i Fod yn Joci" 
(AIL SYMUDIAD). Mae nifer o ganeuon cofiadwy gan 
ALED SION ac yn chwarae fel gŵr gwadd ar y caset mae 
Yogi (Iwan, gynt o Hairy Gwen) ar y trympet. Mae Aled 
wrthi ar y funud yn ffurfio band i chwarae'r caneuon ac 
os ych chi am fwy o fanylion cysylltwch ag ef ar (06784) 
300. 


CANOL CALED 
caset-LP cyntaf ers "Sefyll ar y Sgwar" (1982) er iddynt "wiyrd” o Aberteifi o'r enw Y CERRIG MELYS. Bydd 


* Mae AIL SYMUDIAD o'r diwedd wedi rhyddhau eu 


ryddhau dwy sengl ac un caset fer ers hynny. Paul mwy o fanylion am y dyddiadau eraill yn y rhifyn nesaf 
Predmore, drymiwr dawnus iawn o Hwlffordd, Sir o SOTHACH! Aeth y bois mewn i Stiwdio Sain Abertawe 
Benfro sydd yn chwarae ar y caset ac hefyd mae Chris ar y 29fed o Mehefin i recordio sesiwn i raglen Nia 

Lewis o JESS wedi gwneud gwaith gitar. Ymysg y Melville "Trwy'r Cymyle" a gafodd ei darlledu ar ddydd 


caneuon mae "Ci Tair Modfedd", "Twangyrs'a "Y Tyyn Mawrth y 10fed o Orffennaf. Cwblhawyd y sesiwn 

fy Mhen" (geiriau gan Paul Steffan Jones o Lechryd). Mae mewn 35 munud! (Gwir) oherwydd roedd Andrew, y 

11 cân i gyd ar y caset. gitarydd a phrif leisydd) eisiau mynd gartref yn gloi i 
weld "Neighbours'. Naughty boy, Andrew!! Mae'r sengl 

*. O wersyll CANOL CALED clywyd bod eu taith yn newydd yn y siopau erbyn hyn ac ar gael oddi wrth 

mynd yn dda, dyma'r dyddiadau sydd ar ol: "Sothach". 

Gorff 24 - Carpenters Aberdar; 27 - Crymych; 28 - 

Machynlleth. Awst 3 - Clwb y Rheilffordd, Abergwaun; __ * Hoffwn i ddiolch i Norman Lewis am fod yn Norman 

4 - Dinefwr, Llanelli; 6 Grand Hotel, Abertawe; 12 - Lewis. 

Canolfan Aberconwy, Llandudno; 15 - Clwb riviera, CYFOETHOG JONES. 


26 


BWLITIN BARRI - a DIOGEL 


Mae'r tymheredd i fyny yn yr wythdegau heddiw, mae'r 
bwsiau a'r trenau ar streic a does neb yn neud llawer o 
ddim byd — dwi'n sgwennu hwn mewn sgwat yn y 
badlands o sowth London ger yr Old Kent Road hanner 
ffordd rhwng Brixton a'r City of London ac os dwi'n 
cofio'n iawn oedd yr O.K. Rd yn mynd am, £50 yn y gem 
Monopoly ... beth bynnag, oedd Marc (Asid) Lugg o 
Traddodiad Ofnus yn Llundain wythnos diwethaf yn 
practisio at gigs yn 'Steddfod Llanrwsta "dangos off" ei 
feic fflwresent pinc .... rwy'n dallt fod Lugg yn rhyw fath 
o "heart throb" i'r teenibops Cymraeg ..... 'nes i gyfarfod 
Emyr sy'n chwarae efo Arfer Anfad mewn pyb 
Gwyddelig dros y weekend, lle roedd grŵp traddodiadol 
yn cael ei flaenori gan Wyddeles yn chwarae'r pibau 
Uilleann — oedd y Guinness a'r miwsig mor flasus , nes i 
cymyd noson off fel gohebydd, a jyst mwynhau fy hun 

. nath Kefs o'r Llwybr Llaethog alw heibio ddydd Llun, 
ar ei ffordd i weld cwmni recordio Side Effects i gasglu 
tomen o bres i neud LP newydd ... yn ôl Kefs, maeo'n trio 
perswadio Criw (hanner) Byw i neud rhaglen yn null y 
Monkees, efo'r Ll Ll yn y starring rôl ... Hmm ... mae 
Rhys ("Medru") Mwyn a'r Anhrefn wedi dod i Lundain i 
chwarae cwpl o gigs, ac i siarad efo canwr yr Alarm .... 
Anhrefn i syportio'r Alarm ar ei world TOUR nesaf? .... 
cofiwch lle nathoch chi clywed o! ... ges i siawns i 
sgwrsio efo Sion ("Toy Boy") Sebon ar y ffordd i Brighton, 
lle roeddan nhw'n chwarae ar nos Sul ...wel, Sion, beth 
am y chwedlau sy'n mynd o gwmpas yn deud bod chdi'n 
mynd i "adael y grŵp i ganolbwyntio ar solo-career?" "O 
-.. sti Barri, dwi'm yn coelio be' dwi'n gweld yn y 
papurau newydd, a ddyla ti ddim chwaith!" ... ar ôl hyn 
nes i roi'r gorau i'r cyfweliad, .... mae Llundain yn dal yn 
rocio i'r House-bit a dan ni yng nghanol yr "ail haf o 
gariad" ar y trot efo dim arwyddion o bethau'n newid .... 
Dwi 'di bod yn meddwl (ond dwi'n gwbod ddylwn i 
ddim) mae'n hen bryd imi ffurfio grŵp Cymraeg, 
rhywbeth hefi-metal fydd o - 'Barri a'r Bwlets' neu 
rhywbeth felna .... feddywedodd rhyw dderyn bach 
wrthaf i bod Gareth Potter, cyn-aelod o Traddodiad 
Ofnus, yn mynd i siwio'r band, am ei fod o eisio 
defnyddio'r enw .... mae'r cyrn ceir yn canu tu allan, 
plant yn smashio poteli ar y palmant ac mae'r sbwriel yn 
chwythu lawr y stryd .... ac mae hyn i gyd ym Methesda, 
cartref y Maffia — lle nath Dafydd (Marina Marina) Smith 
(Canwr efo'r Achos Da) ffonio fi i fyny i ddeud bod o'n 
mynd i symud i Lundain, oherwydd mae o'n methu 
handlo'r "SPID of Leiff" yn y dre ........... cofiwch blantos, 
os dach chi isho darllen rhywbeth mwy diddorol, 
sgwennwch golofn eich hunain! ..... 

Tan tro nesa, dyma Barri B, ffrind y sêr yn seinio 


STOP PRESS: mae Dewi ("one note solo") Gwyn, o Huw 
G a DJ Williams wedi cael ei ddal yn samplo recordiau 
Max ("Boio') Boyce!......ac mae Dylan ("Hip Hop") 
Hughes o H3 wedi bod yn dwyn llais y Godfather ei 
hun...... BARRI B. 


YN EICH DIDDANU 


NYTH CACWN * YNG NGHWMNI 


CAN I GYMRU * . NOSON LAWEN 


TELEDU'R TIR GLAS 
MAESINCLA 
CAERNARFON 
GWYNEDD 


FFÔN : (0286) 5766 


Mae CYMRAEG yn mynd i fod yn bwnc sylfaenol 
ym mhob ysgol yng Nghymru. 
Fe fydd prinder athrawon a chymwysterau i ddysgu 
trwy gyfrwng y Gymraeg ac i ddysgu'r Gymraeg 


fel ail iaith. 


Nawr yw'r amser i ddod i'r Coleg Normal i ddilyn cwrs 


B.ADD. (Prifysgol Cymru) 
(Telerau mynediad arbennig os ydych dros 21 oed) 
neu 
TYSTYSGRIF MEWN ADDYSG I RADDEDIGION 


Ffoniwch Mrs. Pat Parry 
ar Bangor (0248) 370 171 


am brosbectws newydd 


DYLAN AR... 


YR IWRO ECSPRES 


Fy 


Mae DYLAN HUWS wedi bod yn 
brysur iawn ar hyd y blynyddoedd 
yn waldio'r dwndwr mwya cyffrous 
o'i ddrymiau hefo'r CYRFF dro'n ôl, 
yna hefo H3, ac rŵan wrth gwrs 
mae o'n aelod o'r ANHREFN. Bu 
SOTHACH! yn ei holi ym 
mherfeddion tywyll tafarn yr Albert 
yng Nghaernarfon. 


Sut mae Dylan? 


Do, naddo, hwyrach, dwi ddim yn 
siwr, iawn a ddooe. Dwi'n cael 
andros o gwd laff efo'r Anhrefn. Pob 
dydd yn brofiad, dim pob tro yn 
dda. Dwi'n edrych ymlaen at fynd i 
Ewrop ym Mehefin. 


Pam hynny? 


Dwi wrth fy modd mynd. Mae 
attitude y Cymry a'r Saeson yn 
gyfangwbl negyddol. Mae'n warth o 
beth bod y Cymry mor negyddol 
tuag at bopeth. Mae pawb yn 
slamio'r byd pop Cymraeg ond 
wnawn ni ddim ei helpu o drwy 
slamio fo. 


Sut fedrwn ni ei helpu o? 


Trwy geisio cael mwy o recordiau 
allan. Cael mwy o deals efo pwy 
bynnag sy'n fodlon rhoi recordiau 
Cymraeg allan. Mae na ddiwylliant 
yma. Mae o i fyny i'r grwps beidio 
poeni am eu haroliadau a gwneud 
rhywbeth. 


Ti'n gweld lot o botensial, felly? 


Mae Cymry'n wlad dalentog o ran 
cerddoriaeth ee Tom Jones, Shirley 
Bassey. Dan ni'n wlad o bobl 
gerddorol ond mae na rwbath yn ein 
agwedd sy'n ein dal ni'n ôl. Dan ni'n 
rhy restrained ac heb ddigon o hyder. 
Mae'r Cymry ar y funud yn 
gyfangwbl o dan system thatcher. 
Mewn ffordd mae o fel Gogledd 
Iwerddon heb y troops. Efallai bod 
na ormod o Saeson yma i wneud dim 
byd am y peth. Does na ddim 
diddordeb yn yr iaith a dydi'r Cymry 
Cymraeg ddim yn fwyafrif, sy'n biti. 
28 


Be am y gynulleidfa ddi-Gymraeg 
yng Nghymru? 


Mae cynulleidfaoedd Prydain yn 
farwaidd i gymharu efo Ewrop. Mae 
cynulleidfaoedd yn Ewrop yn lot 
mwy agored, yn gwrando ar y band. 
Mae na lot gormod o bwyslais ar fod 
yn cwl ym Mhrydain, y 'depressed 
look'. 


Ia, mae'r Smiths a'r Jesus and Mary 
Chain wedi malu'r get up and go 
oedd gan pync roc. Dydi bands sy'n 
chwarae miwsig bywiog, uplifting 
ddim yn cael sylw. Mae bands sy'n 
hitio tin can am chwarter awr yn cael 
sylw. 

Mae na ormod o concept music 
rwan, sy'n dda ond mae'n well os 
ydi'r miwsig yn rwbath ti'n gallu 
dawnsio iddo fo. Mae'r hwyl o fynd 
i gig wedi cael ei ladd. Oni'n arfer 
mynd i gigsi fwynhau aci fi dydi 
gwisgo mewn du a bod yn depressed 
ddim yn fwynhâd. 

Pan mae craze yn hitio Cymru, 
dim ond un peth ydi o. Efalla bod 
pobl ifanc Cymru wedi llwgu ar 
gerddoriaeth wahanol, ddim yn cael 
profiad o gigs metal, ska, ffync etc. 
Pan maen nhw'n mynd i gigs y 
bands yma sydd mewn du, I'm so 
depressed ydi hi. 


Efallai bod angen cynulleidfa fwy. 


Lle bynnag mae Anhrefn yn chwarae 
neith pobl dy gategoreiddio di o ran 
miwsig. Os ti'n chwarae distorted 
gitars, maen nhw'n meddwl, oh here 
we go, pync roc, neu os ydyn nhw'n 
clywed choppy gitars, maen nhw'n 
meddwl, o, ia, reggae. 


Be ydi'r ateb i'r rhagfarn yma? 


Dylai pobl fynd i fwynhau band. 
Dim ots pa fath o fiwsig ydi o dim 
ond bod rhaid iddo fo fod o safon. 
Yn Ewrop maen nhw yno efo 
diddordeb gweld band a mwynhau. 
Mae o hyd yn let down dod yn ôl o'r 
Almaen. Ar y fferi mi fydda' i'n 


meddwl, o no, nôl ym Mhrydain. 
Dwi'n falch i fod yn ôl yng Nghymru 
ond Ewrop ydi'r lle am gigs. 


Pwy felly ydi'r anifail mwya yn yr 
Anhrefn? 


Reit egual. Mae pawb yn y band yn 
unigolyn. Dan ni'n ffitio'n reit dda 
efo'n gilydd achos dim gang o 
session men ydan ni. Dan ni'n deulu 
bach. Mae hynny'n swnio'n stupid, 
Dylan gets soft. Mae pawb yn gadael 
i'r lleill wneud eu bit. Dan ni'n band 
newydd, ifanc. 


Dach chi'n cael hwyl, felly? 


O, yn bendant o chwarae'r gigs 
egniol, uchel yma. Mae gigs da hefo'r 
Anhrefn o hyd yn buzz. 


Be ydi'r cam nesa ar ôl "Bwrw 
Cwrw"? 


Byddwn ni'n cymryd agwedd neu 
gyfeiriad gwahanol ar yr albym nesa. 
Mae gynnon ni acid tracks i'w 
rhyddhau ar compilation CD. Dydi'r 
grŵp ddim yn aros yn eu hunfan. 
Dan ni'n barod i arbrofi. 


Be sy'n gyfrifol am hyn? 


Mae tast cerddorol yr unigolion yn 
hollol wahanol i'w gilydd. Dwi'n 
licio Prince, Clash, Enya, jazz, 
popeth. Mae Rhys yn licio 
Transvision Vamp, neu mi oedd o... 
Mae Rhys yn licio dance music a'r 
top 40. Mae Sion Sebon yn licio soul 
a Sion Jones yn licio reggae. 
Cymysgiad bach od. Mae na ddigon 
o gefndir cerddorol pawb i greu 
ideas newydd. 


Sut mae'r crisps? 


Mae'r crisps yn neis iawn a'r perrier 
yn flasus a dwi ddim isio rhannu 
stafell hotel hefo Sion Jones byth eto. 
Fi oedd piau'r razors, dwi isio socks 
fi yn ôl a deud wrtho fo am beidio 
defnyddio toothpaste fi. 


Be am H3? 


Bydd na gaset newydd H3 allan cyn 
Dolig ar label TSST & 


GORWEL ROBERTS 


DEWCH DRAW I'R BAR DI - ALCOHOL AR Y MAES 


Diodydd difyr 


a blasus 


ar gael o stondin 


UNED HYBU IECHYD, AWDURDOD IECHYD GWYNEDD 
ADEILAD FFRIDDOEDD, C.P.G.C., HEOL VICTORIA, BANGOR, GWYNEDD LL57 2EN 


Oes rn chwi stori dda? 


Ydy' ch mam U Ydy u nin 


yn dal i 
hanl y  ddiwst.c, 


| Ydy dh brad 
NN - yn cadw 
boa 


ye wm. cnc | i 
ual Cn GRONANT, CAERNARFON LL55 1NS. FFÊR (0286) 77595 


SIOP PENDREF 
77 STRYD FAWR 
BANGOR 


LLYFRAU - RECORDIAU - CASETIAU 
Y DIWEDDARAF! 


UU - THANT - FFA COFFI PAWB - GWYRDD 
AM DWRW - NEIL ROSSER - OWAIN GWILYM Yn Cyflwyno 


GALW I'N GWELD AR FAES YR EISTEDDFOD 
FFÔN : 362 676 ENOC HUWS 


DRAMA GERDD I'R TEULU OLL! 


DD ——— NOS LUN - NOS SADWRN 


115 Stryd Fawr, Porthmadog v 
Ffôn : (0766) 512 795 7 - 12 AWST am &.00 p.m. 
Llyfrau Cymraeg a Chasetiau TOCYNNAU AR GAEL O 
Offer Cerdd a Llyfrau SWYDDFA'R EISTEDDFOD, LLANRWST 
FFÔN : (0492) 640 281 
Dewch i'n gweld ni ar y maes 


Stiwdio 24 Trac “Soundcroft 6000” 


Uys-y-Coed, 
Heol Dinbych-y-Pysgod, Rberteifi, 


CWMNI 
FFLRE: o 


CASETIAU NEWYDD FFLACH! 


JESS "Y GATH" 


AIL SYMUDIAD " RHY FYR I FOD YN JOCI" 
AR OL TRI "TAWEL YW'R MOR" 
ALED SION "BANT AR CART" 
TEULU HARRIS "FEL UN" 


HEFYD AR GAEL : HAFOC * CANOL CALED :* MERCHED YN BENNAF 


Gwosonoeth Cyfonsoddi Guosonoeth Datblygu Cosetiau 
(Geiriau Cerddoriaeth) Gwasanaeth Chosddi: Cyhoeddiadau Milan Guosonaeth Clyweledol frbenigol 


AD Oh Y Calor A> 


CRIW ICON - "Cofio Otis". 


Camgymeriad oedd rhoi'r caset yma imi adolygu. O ran 
cerddoriaeth dwi'n siwr byddai Criw Icon wedi cael 
gwell adolygiad gan John Griffiths, Llwybr Llaethog. 
Dwi 'di son dipyn yn ddiweddar am bwysigrwydd y 
clybiau/disgos i gyflwyno cerddoriaeth dawns newydd. 
Y ffordd orau o wneud hynny ydi ar record 12" lle mae'r 
drymiau a'r bâs yn cael chwarae têg; lle mae'r "grŵf" yn 
fwy a'r sŵn yn uchel ac yn galed. 

Mae'r holl syniad o ryddhau casetiau yn wastraff amser - 
cyfaddawd; holl bwrpas caset ydi cyfiawnhau cloriau 
cachu a gwerthiant isel - waw!! Gwerthu dau gant 

I be? Pa ddisgo/clwb nos yn eu iawn bwyll sydd yn 
mynd i chwarae caset hefo hiss a sŵn pwdin? 

Mae CRIW ICON wedi defnyddio un patrwm drwm ac 
un riff bâs dros bedwar mix gyda ychydig o lais a synth 
yn rhoi melodi gymhedrol iawn drostynt. 

Os yw'r caset yma ar werth byddaf yn cynghori pawb i'w 
brynu a gwneud eu meddyliau eu hunain ynglŷn â'r 
gerddoriaeth "hip house Gwynedd". Fy hun, doeddwn i 
ddim yn cael fy "symud" ond fel dwi 'di dweud falle 
byddai adolygwyr arall yn fwy ffafriol (luck of the draw, 
boys!) 

Y peryg mawr yng Nghymru ydi ceisio cadw fyny hefo 
Lloegr/USA heb y cynhyrchwyr a'r dealltwriaeth ac mae 
gennyf gydymdeimlad â hynny ac ar yr un pryd mae 
unrhywbeth o gwbl yn well na dim gan fod y sin yn dal i 
dyfu a datblygu....... Rwyf yn croesawu CRIW ICON ar y 
sin am y rheswm syml yma, ond yn gerddorol efallai bod 
angen caledu a sgwennu mwy o ganeuon.6 


RHYS MWYN. 


COFION RALGEX - BILLY CLIN 
"Marwolaeth Rhyfelwr Ninja" (Caset) 
Tâp o Gaerdydd, mae'n amlwg o'r cord cynta. Ydi'r "sin 
roc Cymraeg” yn tyfu fyny pan mae dau grŵp o'r ddinas 
yn cael eu dylanwadu gan grŵp arall Cymraeg, neu ydi 


2 
8 


<RTTO ATH 


FL NIhga eni 


o jyst yn arwydd o ragolwg cul? 
Mae'r ddau grŵp yn chwarae cerddoriaeth eithaf tebyg 


32 


ond lle mae Billy Clin yn ennill marciau am egni, 
esgeulustod o'r math gorau, a swnio fel bod nhw'n 
mwynhau eu hunain, mae Cofion Ralgex yn colli yr un 
faint am anghofio'r ysbryd. Tro cynta imi gyfarfod Cofion 
Ralgex oedd ar Bambw yn traethu bod grwpiau 
annibynol Cymraeg heb hiwmor. Dwi ddim yn siŵr ydw 
i i fod i ffeindio hiwmor yma, ar wahân i ambell i egwyl 
offerynnol. Dan ni ar y gân olaf ac ma'r slap bass newydd 
gyrraedd. Mae Billy Clin yn atgoffa ni y gallem ni fod yn 
gwrando ar Rick Astley sy'n bwynt reit dda ar hyn 0 
bryd.6 

WIL JONES. 


LLWYBR LLAETHOG - "Parti Disgo" (Caset) 


Tamaid i aros pryd tan yr LP nesa ydi'r caset hwn hefo 
Llwybr Llaethog yn parhau'r parti hip hop reggae dyb 
a gychwynwyd hefo "Dull Di-drais". Mae'r gân "Parti 
Disgo" ei hun yn wyriad i gyfeiriad disgo a pharti low- 
Key braidd ydi hwn, ddim cweit yn taro'r groove anferth 
asidaidd 80aidd. Dychmygwch John a Kevs yn eistedd 
yn y gornel yn edrych yn cwl ac yn sipian eu diodydd 
wrth wylio'r dawnswyr ar lawr y ddawns. 

Mae'r ddawns yn dal i fynd ymlaen ar "Fyw dy Fywyd' 


ac mae hon yn debycach i be allech chi ddisgwyl gan Ll 
Ll. Mae bâs Ben Benthum yn byls cadarn a'r band yn 
trio'n denu i fath o hypno-drans-ddawns. Maen nhw'n 
llwyddo i ddal pen rheswm hefo'r bit bachog hyd y 
diwedd ac yn gosod seiliau hedonistiaeth rhythmig. 
Ar "Trachwant", sy'n gwneud mwy o synnwyr heb y 
fideo amherthnasol braidd a welwyd ar "Fideo 9", mae'r 
sŵn yn caledu, y rhythm yn hercio i ganol y dawnswyr a 
Kevs yn ymafael yn ei gitar drydan tra bod John yn 
lambastio cyfalafiaeth unwaith eto. Digon têg i'm 
meddwl i. 
"Gwyliau Jerry Fullwell" ydi'r gân fydd slamddawnswyr 
Cymru'n disgwyl yn eiddgar amdani er mwyn clywed eu 
brawd mawr, Bern, gynt o Elfyn Presli, yn lleisio'i farn 
am ei hoff bwnc sef pam bod tafarnau Porthmadog ar 
gau ar ddydd Sul. Mae'r rhythm yn cydio ond braidd yn 
ddiog ydi'r trac rywsut. Mi wnaiff Llwybr Llaethog (a 
Bern) yn well na hyn yn y dyfodol. 
Eniwe, tâp gwerth ei brynu, unigryw yn y Gymraeg.Mas 
a'r ceinioge nawr go gloi.6 _ GORWEL ROBERTS 


8 


"OS NA DDAW BLODA........" 


gan 
VALMAI JONES a CEFIN ROBERTS 


YN NEUADD GLAN CONWY 
NOS FAWRTH 8fed - NOS SADWRN 12fed 
o AWST am 7.30 p.m. 


CYFARWYDDWR : CEFIN ROBERTS 


TOCYNNAU : £3.50 
(£2.50 i Blant, Pens. Myfyrwyr, Di - waith) 


TOCYNNAU AR GAEL O BABELL Y THEATRAU 
(Stondin S4C) NEU ARCHEBU 
O FLAEN LLAW AR BANGOR 355 579 


BYDD Y CYNHYRCHIAD AR DAITH O 
FEDI 7ed HYD AT HYDREF 7fed. 


FFONIWCH LINDA AR BANGOR (0248) 355 579 


SIOP Y SISWRN 


YR WYDDGRUG 
Y FARCHNAD WRECSAM 


LLYFRAU e CARDIAU e CASETIAU 


ORIEL YR WYDDGRUG 
LLUNIAU GWREIDDIOL 

A 
PRINTIAU NIFER CYFYNGEDIG 


6 - 8 STRYD NEWYDD, YR WYDDGRUG 
CLWYD 


FFÔN : (0352) 3200 


WYT TI'N COFIO? / Gwilym Tudur / £14.95 
BYWYD BRAU / Rhiain Lewis / £3.45 
PE BAI CYMRU'N RHYDD / Gwynfor Evans / £3.95 
THE INNER CITY / Leopold Kohr / £4.95 


. .. â difyrru! 

PENBWL HAPUS / Angharad Tomos / £1.95 
CWRT Y GŴR DRWG / Roy Lewis / £3.95 
PATAPAN / Llifon Hughes-Jones / £3.95 
TALES FROM WALES / Rhiannon Ifans / £2.45 


« . . â'u defnyddio! 

MWY O GLAP A CHÂN / Eddie Jones / £5.95 
DEWCH I FWYNHAU ATHLETAU / Hywel Jones / £2.25 
DYDDIADURON DESG a PHOCED 1990 / £5.95 a £2.25 

a'n CATALOG newydd rhad! 


cy la 


Talybont, Ceredigion SY24 5HE 
097086 / 304 


| o 

EI 

E- 446: 

m 

u 

—— Us 

m_ SBECTEL E2 
| 

M NEWYDDION ME 2 

m—- | SN 

m NE Mm ADOLYGIADAU HE 


“ 
“ 


A-D-O RL Y-G'I Ab Mm 


NEIL ROSSER A'R PARTNERIAID 
"Ffordd Newydd Gymreig o Fyw" - (ANKST 05). 


Ychydig dros flwyddyn yn ôl lansiwyd label ANKST 
gyda tap cynta Neil Rosser. Pum cyhoeddiad yn 
ddiweddarach dyma fo'n ei ôl ar ANKST 05 hefo lein-yp 
newydd fel "Neil Rosser a'r Partneriaid". Y tro hwn, mae 
bâs wedi ei ychwanegu ac ambell i donc ar yr organ geg 
hefyd. Serch hynny, mae Neil yn dal i ddod drosodd fel 
"band un dyn plys offerynwyr eraill" yn hytrach na fel 
"band". Mae'r bâs er enghraifft yn reit bell yn ôl yn y 
cymysgiad. Falle mai fi sydd hefo peiriant tapiau sal neu 
falle Richard Morris sydd wedi mynd dros ben llestri o 
ddeall bod rhai pobol actually isio clywed y geiriau sy'n 
cael eu canu. 


ryan 


Y FFORDD 


GYMREIG 


O FYW 


” 
ci 
9 
U| 
i<! 
Su 
z 
z 
fe 
8 
Sg 
z 
E 
[a] 
o 


NEIL ROSSER A'R _ PARTNERIAID _> Go'w2 CY 


Mae'r caneuon gystal bob tamad os nad yn well ar yr ail 
dap. Mae taflen eiriau'n amgaeedig y tro hwn, er mai 
braf yw'dweud bod hi'n ddianghenrhaid ar y cyfan, gan 
fod Neil ddim yn un am lyncu ei eiriau wrth ganu. 

Ac mae'r geiriau'n werth eu clywed neu'i darllen, fel y 
mynnwch. 

Mae'r gan gynta'n delio'n uniongyrchol â'r Ffordd 
Newydd Gymreig o Fyw, wrth drio dangos faint o'r 
ddelwedd boblogaidd "indeed-to-goodness-boyo-look- 
you" o'r cymoedd sy'n fyth a faint ohoni sy'n realiti: 
"Lawr yn fy ardal i mae rhai sy'n whare rygbi 

yn siarad tactics nos a dydd, 

ond mae rhai sy'n whare soccer 

a lot sy'n gwneud dim byd. 

Lawr yn fy ardal i mae na gore o gantorion 

sy'n cyfarfod bob nos Lun 

ond mae bingo yr un nosweth 

ac mae mwy yn mynd fan 'ny." 

Mae'r gan "Clici Cymru” yn cyfeirio at rywbeth sy'n 
anffodus yn rhan o'r "Ffordd-Bitw-Draddodiadol- 
Gymreig o fyw, gymaint ag unrhyw "Ffordd Newydd". 
Mae'n fy atgoffa i'n arw o'r profiad o fynd i'r capel tra yn 
y coleg yng Nghaerdydd ers talwm. Byddem ni'n sefyll 
tu allan i'r capel ar ôl y gwasanaeth gyda gwen fenthyg 
ar ein gwyneba gan drio sugno'n bocha mewn yr un 
pryd; y gobaith oedd y byddai rhywun yn tosturio atom. 
ni a chynnig cinio i stiwdant tlawd! Yn anffodus, 
byddai'r sgwrs yn dilyn yr un trywydd a geiriau'r gân 
bob tro: 


34 


"Lle chi'n dod o? Beth yw'ch enw? 

Beth ych chi'n wneud? 
Ych chi'n bwysig? Ych chi'n enwog? 

Siaradwch lan nawr, beth ych chi'n gweud? 

Ych chi'n nabod....? Ych chi'n perthyn...? 

Beth yw'ch hanes chi? 

Mae'n bwysig iawn i gael y manylion cyn 
penderfynu'ch anwybyddu chi." 
Gyda "Meddwi Gormod” mae Neil yn dychwelyd at 
bwnc a ddychanwyd mor effeithiol ganddo yn "Arwyr 
Alcohol”. Yn anffodus dyw o ddim mor llwyddianus y 
tro hwn, a dyma gan wanna'r tâp gen i; dyw'r geiriau 
na'r alaw ddim mor afaelgar rywsut a chaneuon eraill y 
tap. 
Yfed sy'n mynd a'i fryd ar gan ola'r tâp a'r gân orau geni 
o blith pump o ganeuon da. Mae "Nos Sadwrn 
Abertawe" yn disgrifio'r profiad sy'n dod i'n rhannii 
gyd rywbryd neu'i gilydd. Chi'n cyrraedd parti yn hwyr 
ac mae pawb yn rhacs eisioes... neu dach chi'n sobri 
hanner ffordd trwy sesh... a dach chi'n gofyn i chi'ch hun 
-"Pam?" 
Dwnim beth ydi'r ateb, os nad y "Ffordd Newydd 
Gymreig o Fyw" ei hun efalle? Felly, neges i chi'r 
aboriginals Cymraeg allan fanno ar y reservation. 
"Prynwch hwn - a barnwch dros eich hunain." 


IFOR AP GLYN. 


CRUMBLOWERS - "LLITHRO MEWN I FFANTASI" 
(HEADSTUN 12"). 


Mehefin 1af. Y papur newydd yn cyflwyno George Bush 
yn galw am ddileu Clawdd Berlin. Mae hefyd yn 
addurno clawr blaen record 12" newydd y Crumblowers. 
Mae'r cynnwys yn trafod problemau ac ofnau bywyd 
dyddiol ond o leia mae'r caneuon yn awgrymu ychydig 
mwy o obaith na geiriau'r arlywydd. 
Ar ochr un dan ni'n clywed canlyniad chwarae nifer o 
gigs, grŵp sy'n swnio fel grŵp byw, ond hefyd yn barod 
i arbrofi chydig gyda'r sŵn, yn arbennig gyda'r ddau 
gitar a'r lleisiau ychwanegol. Lot o felodi ond ymyl cras 
hefyd. Brilliant. 
Mae'r Crumblowers yn llithro mewn i ffantasi eu 
dylanwadau ar ochr dau. Mae "Wyth" yn swnio fel bod o 
wedi syrthio'n ddamweiniol oddi ar "Bend Sinister", nid 
bod hyn ddim gwaeth-gwell na grwp hip hop yn samplo 
oddi ar records James Brown. Er gwaetha hyn mae 
aeddfedrwydd cerddorol y grŵp a sylwadau Lloyd yn 
ddigon i ddal diddordeb. 
Mae "Archesgob" siwr o fod yn gyfarwydd - fersiwn 
Criw Byw. Mae popeth sy'n cynhyrfu yn y tair cân cynta 
wedi mynd ar goll yn fyma, jyst arwydd o symud 
ymlaen efallai. Gwerth prynu'r record am ochr un yn 
unig.6 

YLLEWPART PLASTIG. 


GRWP FIDEO MERCHED 


GWENNOL 


TRAFODAETH 
'DELWEDD Y FERCH AR S4C' 
PABELL Y CYMDEITHASAU 


PNAWN LLUN AM 3.00 p.m. 


GALWCH I MEWN I'N GWELD AR Y MAES! 


BoB oelyn 
o*m. eBÍLl(On 


CROESO l'gp 


BOB DELYN A'R EBILLION 
AR EU CASET 
CYNTA CWBL SBONDONICS 
"CROESO I'R CRAC CYMRAEG!" 
ALLAN RWAN AR 
LABEL 'BOG OFF FOLKIES' 
HEDONISTIAETH CELTAIDD HEB EI AIL. 


Yn perfformio 


'YN GYMYSG OLL I GYD' 
gan JAN ROBERTS 


'TRI MUNUD' 
gan LLIO SILYN 


YN Y VICTORIA, LLANRWST 
am 5.45 
DYDD LLUN, MAWRTH, IAU 
a GWENER. 


HEFYD Y RIFIW 
GRAMOGUSANWYR MYN UFFARN I 
DYDD SADWRN am 5.45 


CASET CYNTA CRAI! 
" Y CYNGHORWYR " 


CRAI C01 


GWYNT O'R MOR e PWY YDI PWY? 
YR YNYS e CAERNARVON & DENBIGH 
WAGAN 29 e TREN OLA eLOS AMIGOS 

COD DY BEN eTED MOULT 
YSTLYMDDYN eHAUL AR AFON 
YN FFASTACH 


YN EICH SIOP (AC AR Y MAES) ERBYN 
Y STEDDFOD 
-a lot mwy i ddod 


(0286) 831 111 


ADOL Y 


Y CELFI CAM- "Crefftwr wrth ei Waith" 
(Cyhoeddiadau Groucho neu Marx). 


Cefais afael ar dap ysbrydoledig Norman Lewis ar hap a 


oehr 3; 
Y Dref Wen(Tecwyn Ifan) 
Dawnsio Ar Ben Fy Hun 

(Y Serydliad) 
mys) 


y ud 'Olaf(Lewis) 
Lawr Ar Y Gwaelod(Mei 


Cam 


Fy Angel Gwareheidiol 
eio) 

Y Celfi Cem Yw: 

Norman Lewis ( gtr, 

llais, eTTweadryredau, 

harmoni 


SHErHIOO HER 


Recordiwyd Ebrill 25ain ME 


'Cyhoeddiadau Groucho Neu Marx? 7989. 
â6 Heol Y Graig, Alltwen, Pontardawe, 
Dolby C ymlaen PXt5MxY TAR End” 


CREFFTWR WRTH EI WAITH -y Celfi- 


damwain. A son am grefftwr wrth ei waith, ysblennydd. 
Y mae'r canu neu gyfres o synnau, os y gallwch ei alw yn 
hynny yn HOLLOL wahanol, beth bynnag! 

Gyda fersiynau newydd iawn o'r "Dref Wen", "Dawnsio 
ar Ben fy Hun” a "Lawr yn y Gwaelod” yn 
ddadansoddiad rhyfeddol o'r clasuron yma. Yn gryno, 
felly, y mae safon y gerddoriaeth yn swnio fel bod hogyn 
wyth oed newydd gael anrheg penblwydd o echo box a 
sampling machine. Hei lwc oni fuase gen i rieni tebyg. 
Ond wow Normi, mae'n amlwg dy fod wedi treulio 
eiliad yn llunio'r tap yma. Brysiwch allan i'ch siopau , 
diolch i Dduw fydd o ddim yno.6 


PRYS HYWEL a MERERID AP HAF. 


Mae'n ddrwg gennym siomi Prys a Mererid ond bydd 
"Crefftwr wrth ei Waith" yn y siopau drwy wasanaeth 
dosbarthu Cytgord - Gol 


BOB DELYN A'R EBILLION 
"Croeso i'r Crac Cymraeg" (Bog Off Folkies) 


Ai dyma'r ateb i'r cwestiwn cosmig Pan Geltaidd? Wel, 


BOB oclyn | wae, í 
cvn. aBÍll(orn> 4 mc 5 


CROESO I'zp 


grwt mr ywDD 


mo 4,D GKIOO. 8OB 


Ak 


36 


GIADAU 


mae'n bendant yn ymdrech lew i roi cic yn nhin. 
cerddoriaeth werin Gymraeg a'i dynnu gerfydd ei wallt 
i'r ugeinfed ganrif. 
Baled ysgafn, fodern a hynod o ffraeth ydi "Gwyddel yn 
y Dre" a'r gan yma sy'n estyn y croeso heintus i ddilyn 
Jonjo O'flaherty ar drywydd meddwol a gwallgo' y crac. 
Twm Morys, y telynor, sy'n canu ac yn chwarae'r organ 
geg, ac mae hwn ynghŷd â gitar y cyn Gamel Fflat, 
Gorwel Roberts, yn adleisio rhywfaint o ddyddiau 
"gwerin" cynnar Bob D arall. Ond yn sydyn mae'r 
tempo'n codi a'r tiwn yn newid i ddawns sionc 
draddodiadol, "Pant Corlan yr Wyn”. 
Addasiadau o ddawnsfeydd traddodiadol ydi dwy o'r 
caneuon eraill ond fy hoff gan i ydi "Blewyn Glas", cyfres 
o hen benillion wedi'u gosod i felodi wreiddiol hudolus 
gyda Dafydd Watts yn arwain yn fedrus ar y pibau 
Gwyddelig (y gath! i chwi buryddion) - ail wynt i hen 
eiriau. 
Mae'r canu a'r chwarae, a'r amrywiaeth o offerynnau, yn 
ddeheuig ofnadwy a trist yw deall fod tri o'r aelodau 
(Dafydd Watts, Paul Gould ac Owain Glynne Davies) 
bellach wedi gadael i ffurfio grŵp gwerin newydd, "Yr 
Holl Gybol". Yn ôl pob son maen nhw'n teimlo fod Bob 
Delyn yn dechrau gwyro gormod o lwybr cul y 
traddodiad. 
Ond i'm meddwl i dyna gyffro'r grŵp. Mae'n fwy na 
chanu gwerin, mae'n ddadansoddiad cyfoes o 
draddodiad cerddorol - yn win newydd o hen gostrel. 
Mae na ddigon o win tebyg wedi llifo erioed yn Llydaw 
a'r Iwerddon ond prin iawn ydi o ffordd hyn. Yfwch o, 
mwynhewch o, meddwch ac ymunwch yn y crac. 
Wrth sgwennu hwn mae Bob Delyn ar fin gadael am 
daith fer rownd bariau Llydaw. Braf eu byd, ie braf iawn 
eu byd a hir oes a iechyd da (a yec'hed mat a slainte) i'r 
crac Cymraeg. 6 

GYS. 


MARWNAD - "Er Cof" 

Calonogol iawn ydi gweld grŵp newydd yn mentro i'r 
stiwdio mor gynnar yn eu gyrfa - enwedig o ystyried y 
cynnyrch hwn. Grŵp o Gwm Rhymni yw Marwnad er 
mai Cerdd Cwm Cynnon yw'r label. 

L. P. caset 10 cân yw 'Er Cof' sy'n cynnwys amrywiaeth o 
ganeuon ffync, roc a reggae reit gytsi (rhyw fath o groes 
rhwng John Grindell, Hergest a'r Trwynau Coch)!. Mae'r 
sain yn dda ( ar wahân i'r drymiau) ac mae llais a geirio 
Iestyn ap Dafydd yn dreiddgar ac effeithiol. Ef ynghŷd â 
Gwynfor Rees yw awduron y caneuon. 

Er nad oes gan Marwnad gymeriad cerddorol pendant 
eto, mae eu cynnyrch ar yr L. P. yn aeddfetach a mwy 
safonol na llawer o'r grwpiau newydd eraill. Rociwch 
ymlaen Cwm Rhymni.6 


DAFYDD RHYS 


AWEN MEIRION 


STRYD FAWR 
Y BALA 


DEWIS HELAETH O 
GASETIAU, LLYFRAU A 
CHARDIAU CYMRAEG 


FFÔN : (0678) 520 658 


DEWCH DRAW I'N GWELD NI AR Y MAES 


BADDDAS 


Llinyn byw pellen ein bod 
Yw edefyn Cerdd Dafod 


Y GYMDEITHAS GERDD DAFOD 


BYDD HOLL LYFRAU NEWYDD BARDDAS 
AR WERTH YM MHABELL BARDDAS AR 
FAES YR EISTEDDFOD 


PECYNNAU BARGEN YN HANNER PRIS 


OS AM YMUNO A'R GYMDEITHAS 
CYSYLLTWCH A : 


ELWYN EDWARDS 
BOD AERON 
HEOL PENSARN 
Y BALA 
GWYNEDD 


Y DEWIS GORAU O GASETIAU 
SAIN A FFLACH AR GAEL 
BOB AMSER YN: 


SIOP Y PENTAN 


Y FARCHNAD 
CAERFYRDDIN 


FFÔN : (0267) 235 044 


LLÊN OGWEN 


4 RHES BUDDUG, BETHESDA 
FFÔN : (0248) 600 431 


LLYFRAU, CASETIAU, RECORDIAU 
CERDDORIAETH, CARDIAU CYFARCH 
NWYDDAU PAPUR AC YSGRIFENNU 
OFFER SWYDDFA, TEGANAU 
DIGONEDD O FARGEINION 


memrwn 


YR HEN YSGOL, PENTREFOELAS 
BETWS-Y-COED 
GWYNEDD 
FFÔN: 049 082 619 


MASNACHWYR PAPUR, AMLENNI 
AC OFFER SWYDDFA 


'DA NI DDIM YN GWERTHU SOTHACH! 


FFONIWCH AM BRISIAU CYSTADLEUOL 


Annwyl Sothach........ 


Mae croeso I chi ymateb i unrhyw beth sydd yn 
ymddangos yn SOTHACH drwy lythyr ac ni 
chyhoeddir enwau na chyfeiriadau os dymunir 
ond mae'n angenrheidlol eu cynnwys. 


Mae na nifer o pop stars dig yn y golofn 
lythyrau y mis hwn. Mae sylwadau rhai o 
gyfranwyr ANNWYL SOTHACH wedi eu 
cythruddo tu hwnt i ebargofiant. Felly, i 
ddechrau, John Griffiths, Llwybr Llaethog, cym 
on down!!! 


Annwyl Wyn Griffiths (Annwyl Sothach, Mehefin 89), 


Be sy'n rong efo bod yn "chwil gaib" wrth roi 
cyfweliad ar Fideo 9? Be fysat ti'n neud? Siarad yn 
ddifrifol am hanner awr, yn trio esbonio'r miwsigl?! 
Mae'r holl syniad o siarad am dy fiwsig dy hun ar y 
bocs yn stiwpid - os ydi rhywun eisio gwybod am ein 
miwsig - prynwch-dwyn record! 

Eniwe, i ateb rhyw lythyr yn "Sothach" mis Mai; dan 
ni YN gallu chwarae yn iawn; a dan ni'n gwario 
unrhyw bres dan ni'n gael ar amser yn y stiwdio, ac 
nid ponsi seguencers aballu! 

Yr eiddoch yn gywir, 

John G ar ran Llwybr Llaethog. 

O.N. Mae na lot o bobl ar y sin pop Cymraeg sy'n 
cymryd yr holl beth (sef bywyd) yn rhy ddifrifol! 


Diolch John a mlaen â ni rwan heb oedi dim ac 
heb wastio amser o gwbl at yr ail bop star yn 
ein colofn lythyrau anhygoel. Ann Fflaps, ddus 
us ior big jans... 


Annwyl Sothach, 

Efallai dydy pawb ddim yn hoffi Rhys Mwyn ond y 
ffaith yw bod o wedi newid y sin gerddorol yng 
Nghymru yn llwyr. 

Roedd Rhys yn casau'r hen sin felly cododd oddi ar 
ei ben ôl a chreu sin newydd gan weithio'n galed am 
yr hyn oedd o'n credu ynddo. Dydy o ddim yn 
gwastraffu oriau'n ysgrifennu llythyrau hir cwynfanus 
negyddol. Os dydych chi ddim yn hoffi'r sin 
gwnewch rywbeth pendant nawr! 

Ann Matthews, Y Felinheli, Gwynedd. 


OK pop stars, dyna ddigon am y tro. Mi ddown 
ni'n ôl atoch chi yn y man. Mae awdur y llythyr 
nesa'n poeni am bethau pwysicach na'r "sin 
roc Gymraeg"... 


38 


Annwyl Llyr, 

'Rwyf yn ysgrifennu atoch i ddiolch o 
waelod fy nghalon am gylchgrawn mor raenus a 
safonol. 


'Rwyf yn wraig feddw fethedig gyda naw o blant 
anghenus yn trio 'ngora ìi grafu bywoliaeth yn 
gwerthu pinau a chnau mwncis. Heblaw am atgofion 
hyfryd am 

y diweddar Lloyd George a dihangfa gyson y botel 
gin 

eich cyoeddiad peraidd a goleuedig yw achos yr 
unig lygedyn o hapusrwydd ddaw i'm rhan. 

Beth am fwy o hanes Trebor Edwards - 'roeddwn i 
yn yrun diosbarth yn yr ysgol a'i nain. 


Daliwch ati gyda'r gwaith da Llyr a diolch unwaith 
eto am lesteirio ychydig ar fy nhristwch enbyd. 
Yn gywir, 
Arianwen Hughes (Ms) 


O.N. 'Rwyf yn sicr eich bod yn wr ifanc meistraidd 
ac amryddawn a buaswn wrth fy modd yn eich 
cyfarfod rhyw ddydd. 


Hmmmmnmnm........... 


Annwyl Sothach, 

Rwyf fi ar ganol cynllunio crysau-T atal hela yn yr 
iaith Gymraeg. I wneud hyn mae rhaid imi hel tua 
£100 er mwyn printio a hysbysebu. Oherwydd bo' fi 
dal yn yr ysgol mae y mater o bres yn achosi 
problemau felly os oes gennych ddiddordeb mewn 
atal hela a'r iaith Gymraeg efallai bysech yn medru 
rhoi cyfraniad bach neu mawr. Byswn yn ddiolchgar 
iawn. 


Mishel Gruffudd, Rhayader, Y Fron, Aberffraw, 
Ty Croes, Mon. 


Ac yn awr at ein gohebydd rhyngwladol draw 
yn Israel o bob man... 


Annwyl Sothach, 

Dwi'n sgwennu atoch oherwydd i Rys Mwyn (o 
Anhrefn a'r cylchgrawn "Macher") argymell imi 
gysylltu â chi i gael gwybod mwy am y sîn Gymraeg. 
Wnewch chi sgwennu a gyrru unrhywbeth sydd a'i 


wnelo a'r sin Gymraeg ataf, os gwelwch yn dda. 
Diolch. 

Federico Gomez, Kibutz Lehavot Habashan, 
D.N.G.E. 12125, Israel. 


Cyfieithiad o'r Saesneg yw'r llythyr hwn rhag 
ofn I Federico gael cannoedd o lythyrau 
Cymraegfedaro _ mo'u deall. Yn y cyfamser 
mae llythyrau'r pop stars yn dal I lifo íj mewn. Y 
diweddara ohonyn nhw i daro heibio i leisio'i 
farn ydi Sion Jones, gitarydd gwefreiddiol 
gwych efo'r Anhrefn a Maffia. Phiw, roc 'n' rol... 


Annwyl Sothach, 

Diolch byth bod basdads S4C wedi newid eu 
meddyliau!! Ymlaen i'r Gymru newydd! (Al 
cyfeiriad at helyntion y Sgrin Roc ???- Gol) 
Dwi'n methu mynd i gysgu felly dwi wedi 
penderfynnu sgwennu tipyn o falu cachu i 
"Sothach" - pwt am y busnes treth incwm i fandiau 
ifanc, boring ond mae Maffia yn dal yn cael hassles 
tax. 


RHYBUDD I FANDIAU: Os ydych chi wedi 
ymddangos ar y teledu ma' na beryg y bydd bil treth 
incwm yn landio yn eich ty rywbryd yn y dyfodol. 
Yndi - ma' bandiau hefyd yn cael eu taxsio(!) Y 
rheswm dros hyn yw bod cwmniau teledu fel arfer 
yn gorfod hysbysu'r pobl tax am unrhyw daliad y 
maent yn gwneud yn ystod y flwyddyn ariannol - 
felly ma'r pobl treth yn gwybod faint o bres mae 
band yn cael ei dalu. 


£500000000: Mae'r pobl treth incwm yn asesu 
enillion rhai bandiau (yn enwedig y rhai sy'n 
ymddangos ar y TV yn reit aml) ac yn gwneud 
amcangyfrifiad uchel (iawn) o'r swm maent yn tybio 
ma'r band wedi ennill drwy chwarae gigs a TV yn 
ystod y flwyddyn ac yna'n gyrru bil anferth i'r band. 
(Ma rhai bandiau dwi'n adnabod wedi derbyn biliau 
gwych fel £4,000 am flwyddyn!! - a hwythau dim 
ond wedi chwarae tua 25 o gigs ac wedi bod ar y 
teledu unwaith yn unig!) 

DAU ATEB: Cadw accounts a receipts ayb - boring 
a poen yn din - ond yn werth ei wneud. Rhaid profi 
nad yw'r band wedi ennill digon o bres i dalu treth a 
bod pob ceiniog yn mynd yn ôl i fewn i'r band 
(“running costs") yn hytrach na'i fod yn elw. Gallwch 
wneud un o ddau beth: 


1) Mynd i'w gweld nhw yn y swyddfa dreth. 


Gwnewch yn siwr eich bod yn edrych yn dlawd ag 
angen bwyd yn ofnadwy - gallwch wneud hyn trwy 
wario eich pres dôl ìi gyd ar ffags a cwrw a peidio 
bwyta dim byd am wythnos! Na, ond o ddifri, 
dangoswch "expense account" y band iddynt - sef 
faint o bres ydych chi'n ennill (Peidiwch son am gigs 
o gwbl os yn bosib) ar y teledu a faint ydach chi'n 
wario ar logi fan, pres petrol, offerynnau newydd 
ayb. Rhaid i gyfanswm yr expenses fod yn ddigon 
uchel neu bydd rhaid talu'r gwahaniaeth weithiau. 


2) Yr ail ateb yw rhoi eich (false) receipts i 
accountant a talu fo/hi am sgwennu accounts 
proffesiynol i chi. Dyma'r ffordd orau i ddelio efo'r 
sefyllfa gan fod accountant da yn gwybod sut i gau 
ceg y dyn treth - dyna ei waith! 

Tydi talu accountant ddim yn rhy ddrud o'i gymharu 
a talu'r bil treth (tua £90) ond mae o dal yn lot i 
gerddor tlawd! 


FILOFAX: Y peth pwysicaf i'w gofio ydi cadw trefn ar 
accounts y band o'r cychwyn (cadw nodyn o faint o 
bres sy'n dod i fewn o faint ydych yn gwario. Yn 
enwedig efo pres TV. 


Felly ewch allan i brynu filofax neu, ar y llaw arall, 
taflwch y biliau i'r tân/bin - ond peidiwch â dychryn 
gormod pan mae'r debt collectors yn galw heibio a 
rhoi price tag ar eich getto blaster neu mynd â'ch 
gwely i ffwrdd am beidio talu'r bil treth - a maen 
nhw'n ddynion mawr hefyd! 

Sion Jones, Lle Bynnag. 


Diolch, Sion, am dy gyngor prydlon, ystyrlon, 
call. 


Ond rŵan, dyma gyfle i unioni cam a wnaed â Mr 
Stuart Frankel yn "Sothach" dro yn ol. Mae'n 
debyg inni gam argraffu ei gyfeiriad yn "Annwyl 
Sothach" felly dyma fo I chi yn ei holl ogoniant. 


CYFEIRIAD STUART FRANKEL!! 
Stuart Frankel, 184 E7TH 13, New York, 
NY 10009, USA. 


Mae Stuart yn awyddus Iawn i lythru efo 


dilynwyr y sin roc yng Nghymru, felly dyma'ch 
cyfle i gael penfriend yng Ngwlad Wncwl Sam. 


39 


CANOLFAN IAITH 
NANT GWRTHEYRN 


NI FU ERIOED WELL AMSER I 


DDYSGU CYMRAEG! 
AM FANYLION CYSYLLTER Â:- 


CANOLFAN IAITH NANT GWRTHEYRN 
LLITHFAEN, PWLLHELI, GWYNEDD LL53 6PA 
LLITHFAEN (075 885) 334 


